
ANG PAGMUMUNI-MUNI 

SA ISLAM 



Osman Nuri Topba§ 


IIUJIERKAM 

1 PUBLICATIONS 






Istanbul 1440 / 2019 


© Erkam Publications - 2019 / 1440 H 


ANG PAGMUMUNI-MUNI 
SA ISLAM 

Osman Nuri Topba§ 


Original Title: 

Author: 

Translator: 

Redactor: 

Graphics: 

ISBN: 

Address: 


Tel 
Fax 
E-mail 
Web site 
Printed by 
Language 


Kainat, Insan ve Kur an'da 
Tefekkiir 

Osman Nuri Topba§ 

Prof. Dr. M. Jandayan-Labial 
Dr. Mehmet Riza Derindag 
Rasim §akiroglu 
978-605-302-627-3 
Ikitelli Organize Sanayi 
Bolgesi Mah. Atatiirk Bulvari, 
Haseyad 1. Kisim No: 60/3-C 
Ba§ak§ehir, Istanbul, Turkey 
(+90-212) 671-0700 pbx 
(+90-212) 671-0748 
info@islamicpublishing.org 
www.islamicpublishing.org 
Erkam Printhouse 
Filipino 








ANG PAGMUMUNI'MUNI 

SA ISLAM 


OSMAN NURl TOPBA§ 








PAUNANG SALITA 


“Walang pagsamba 
tulad ng pagmumuni-muni. “ 

(Hadith, Bayhaki, Shuab, IV, 157) 


Isang walang hanggang papuri at pasasalamat sa 
ating Panginoon, ang walang hanggang Kabutihang- 
loob at Lubhang Mapagbigay, na nagbukas para sa 
atin ng isang landas na makilala Siya, sa pamamagitan 
ng pagbigay sa atin ng kakayahang makapagnilay- 
nilay at maging sensitibo sa espirituwal (tahassus) 
ukol sa Kanya. 1 


Isang walang hanggang pagpupugay sa aming 
Minamahal na Propeta -sa kanya nawa ang pagpapala 
at kapayapaan- pati na ang kanyang pamilya at 
mga Kasamahan, na pinagnilayan ang sanlibutan, 
sangkatauhan at Banal na Qur’an sa pinakamalalim, 
pinakamaganda at may pakiramdam na paraan at 
nagturo sa kanyang ummah na basahin ang lahat ng 
ito sa mata ng puso. 


1. Ang Tahassus ay ang pagiging banayad at sensitibo at para ang 
puso ay makakatanggap. 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Kabilang sa lahat ng nilikha, ang mga tao lamang 
at sa isang tiyak na lawak ang jinn, ang binigyan ng 
kakayahan ng Makapangyarihang Diyos na makuha 
ang kanilang bahagi ng karunungan mula sa kailaliman 
ng Quran, ang sansinukob at sangkatauhan, at kumuha 
mula sa kanilang mga kalaliman ng mga perlas ng 
katotohanan upang ibuhos ang isang gabay na liwanag 
sa landas ng buhay. Ang tanging paraan upang gawin 
ito, gayunpaman, ay namamalagi sa pagmumuni-muni 
at espirituwal na pagnanasa. 

Ang pagmumuni-muni at pag-iinspeksiyon sa 
espirituwal ay hindi mapasisinungalingan ng mga 
kondisyon para sa pagkamit ng katotohanan at pag- 
aangat ng mga puso sa nais na antas. Sa bawat 
ibinigay na pagkakataon mula sa unang ayah hanggang 
sa huli nito, ang Banal na Qur’an, na natatanging 
mapa ng daan patungo sa patnubay at kaligayahan, 
ay nag-aanyaya sa atin na pagnilayan at nag-utos 
sa atin na pag-isipan ang karunungan na siyang 
pinagbabatayan sa paglikha ng tao, ang kahanga- 
hangang kaayusan ng sanlibutan, ang pagpapahiwatig 
ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya; upang makilala 
ang mga Banal na mga yugto ng kapangyarihan, mga 
pagpapakita ng Banal na Kamahalan at ang ganap 
na kapangyarihan ng Makapangyarihan sa lahat na 
nakamamangha sa buong sanlibutan. 


Sa bawa’t binigay na pagkakataon sa Banal na 
Qur’an, ang Makapangyarihan ay nagpapadala ng 
isang salita ng babala sa mga Mananampalataya, na 





PAUNANG SALITA 


may mga ekspresyon na tulad ng, “Hindi ba kayo nag- 
iisip?”, “Hindi ba sila kailanman nag-iisip?” O “Hindi 
ba nila naiintindihan? “ 2 

Nauugnay ang mga tanong: 

“Hindi ba nila napansin ang kamelyo ?” 3 Kung 
saan ang Makapangyarihan sa lahat ay naghikayat na 
tumingin sa kanang nilikha; 

“Hindi ba nila napansin ang mga ulap, ang 
ulan, ang mga bundok at kung paano ang kagubatan 
ay lumayo sa taglamig upang mabuhay muli sa 
tagsibol ?” 4 Na naglalagay ng diin sa ekolohikal na 
mga pangyayari; 


2. Tingnan, al-Anam, 50; al-Baqara, 219, 266; Muhammad, 24; an- 
Nisa, 82; Yasin, 68 ... 

3. al-Bari at al-Musawwir, dalawa sa mga katangian ng Allah, k - 
luwalhatian sa Kanya,ay nagpahayag kung paano nilikha ng Maka¬ 
pangyarihan sa lahat ang lahat ng mga tao sa iba’t ibang mga hugis 
at mga anyo at nagbigay sa kanila ng mga kakayahan na wasto sa 
kanilang mga kapaligiran at mga tungkulin na dapat nilang isa- 
gawa. Ang mga perpektong halimbawa nito sa buong kaharian ng 
hay op ay mga kamelyo. Obligado na mabuhay sa malupit na klima 
ng disyerto, kung saan ang pagkain at tubig ay mahirap makuha, 
ang isang kamelyo ay maaaring magreserba ng isang malaking 
nakalaan ng tubig sa mga bunton para sa mga linggo at makakapa- 
gpapakain kahit sa mga tinik, maaaring panatilihin ang sariwang 
pagkain nito sa isang pinalawig na panahon ng oras. Bukod dito 
ay nababanat laban sa mga bagyo ng disyerto at ang init ng init 
ng apoy. Walang alinlangan, ito ay isa lamang pagpapakita ng 
Kapangyarihan ng Banal at Gawa ng Sining sa hindi mabilang ng 
iba. 

4. Tingnan, sa Qaf, 6; Yunus, 101; al-Ghashiyah, 17-20; an-Nur, 43; 
al-Hajj, 63; ar-Ra’d, 3; al-Anbiya, 31; an-Nahl, 65; ar-Rum, 50 ... 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


“Hindi ba nila napansin ang kapalaran ng mga 
lumipas na mga bansa?” 5 na nagsalungguhit sa 
makasaysayang mga pangyayari. Inaanyayahan tayo 
ng Makapangyarihan sa lahat na pag-isipan ang mga 
Banal na Batas na epektibo sa buong sansinukob at 
maunawaan ang adatullah, mga pamantayan ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, na mga kondisyon para sa 
pagpapakita ng mga batas na ito. 

Muli, sinabi ng Makapangyarihan sa lahat 
na kailangan ng sangkatauhan na obserbahan ang 
sansinukob na may Npananaw at mapagmatyag na 
pagtingin, hindi sa isang panandaliang anyo na walang 
laman at walang pag-iisip. Ang pagbanggit ng mga 
kaloob na ipinagkaloob sa sangkatauhan sa Qur’an ay 
pinalawig ng Makapangyarihan sa lahat na tumutukoy 
sa mga nasabing tao bilang “may-ari ng kabaitan at 
pagmumuni-muni”. 6 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay patuloy 
na humihimok sa atin na pag-isipan ang ating sarili at 
kalikasan, na may isang matatag na utos upang pag- 
isipan ang mga hibla ng Banal na Kapangyarihan at 
Kabantugan, tatlo ay halos 150 magkahiwalay na mga 
okasyon sa Banal na Qur’an, ang paggamit ng mga 
konsepto tulad ng pangangatwiran (jJLUl), pag-iisip 
(Jjfil), pag-alaala QsixJI), at pagninilay Qki&Jl). 


5. Muhammad, 10 ... 

6. Tingnan, Al-i Imran, 13; an-Nur, 44; al-Hashr, 2... 






PAUNANG SALITA 


Ang sona na kung saan ang mga konseptong ito ay 
umaabot sa kanilang mga tugatog sa pagsasanay upang 
maging isang paraan sa espirituwal na pagsasanay ay 
tasawwuf. Ang Tasawwuf ay ang pangalang ibinigay 
sa landas ng kapanahunan at pagiging perpekto na 
naglalayong patnubayan ang isa sa pag-abot sa tuktok 
ng katotohanan, sa antas ng kakayahan ng isang tao, at 
bilang karagdagan, ang mga pagpapalang ipinagkaloob 
ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya. Samakatuwid, ang 
karunungan tulad ng ipinahayag sa salitang “Siya 
na nakakaalam sa kanyang sarili ay nakakaalam sa 
kanyang Panginoon” ay bumubuo sa isa sa mga 
pinakamahalagang prinsipyo na nauugnay sa mga Sufi 
sa paggabay sa espirituwal na pagiging perpekto. 

Para sa isang tao na pinagpala ng isang bukas 
na puso, walang partikulo sa sansinukob na hindi 
nagbibigay ng sulyap sa kanyang Tagapaglikha at 
sa Kanyang artistikong kapangyarihan. Mula sa 
pinakamaliit na bahagi ng uniberso hanggang sa arko 
ng paglikha, ang bawat solong bagay ay kumakatawan 
bilang isang saksi sa Banal na kamahalan. 


Ang paglikha ay nagtataglay ng isang paraan 
ng pagpapahayag na kilala bilang lisan ’ul-hal , isang 
walang tunog na pagsasalita ng kanilang mga estado 
sa pamamagitan ng paraan ng mga ito, kung saan ang 
bawat umiiral na bagay ay aktibo sa paghahayag. Para 
sa mga taong nakaunawa nang maayos kung ano ang 
inihayag, ang Makapangyarihan ay nagiging qibla 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ng kanilang mga puso, tulad ng Kabah ang qibla ng 
kanilang mga katawan. 

Sa ipinahayag ng Banal na Qur’an : 

“Yaong mga naaalaala ang Allah na nakatayo at 
nakaupo at nakahiga sa kanilang panig at nag-iisip sa 
paglikha ng langit at lupa: Ang aming Panginoon! Hindi 
mo nilikha ito sa walang kabuluhan! Kaluwalhatian sa 
iyo; iligtas mo kami mula sa kaparusahan ng apoy.“ 
(Al-i Imran, 191) 

Ang isa na magagawang mag-isip ng mga 
pagpapakita ng Banal na Kapangyarihan at 
Kaluwalhatian na ipinahayag sa sansinukob ay unang 
kilalanin ang kanyang sariling kahinaan, at pagkatapos 
ay sa pamamagitan ng ganap na pagsuko at pagsunod, 
ang kanyang bawat paghinga ay magiging likas na 
katangian ng dhikr. Ang puso, sa gayong paraan, 
ay napupuno ng liwanag ng taqwa, kung saan ang 
pagmumuni-muni ay nakakamit ang pinaka-ganap na 
pagsasama nito. 

Sa Banal na Paningin, ang halaga ng isang tao 
ay hindi sa pamamagitan ng kanyang panlabas na 
hitsura o sa pamamagitan ng kanyang pinansiyal na 
katayuan sa buhay ngunit sa halip sa pamamagitan 
ng kaganapan ng gulang ng kanyang puso, ang 
kanyang malalim na espiritu at ang kanyang mga 
espirituwal na katangian at kakayahan. Ito ay para 
sa dahilang ang Banal na Qur’an ay nagliligtas sa 
^ pagmumuni-muni ng mga mananampalataya mula sa 





PAUNANG SALITA 


pagiging matitigas sa makitid na kalagayan ng bagay 
at kaakuhan, sa pamamagitan ng pagsuporta nito sa 
pakiramdam ng iman, pagkatapos ay ginagabayan ito 
sa walang hangganang mga kagiliran ng espirituwal 
na kaharian. At saka pa lamang ang pagmumuni- 
muni ng isang mananampalataya, na nakakaunawa sa 
mga Banal na pagpapakita na naitatag sa sansinukob, 
ay makakamit ang espirituwal na sukat. Ang isang 
malalim at komprehensibong pagninilay ng uri na 
umaabot sa taluktok sa pamamagitan ng pakiramdam 
ng puso, ay ang pinakamagandang susi na maibigay 
ng iman (pananampalataya). 

Ang isa na sa kabilang banda ay hindi maaaring 
makakapaganap sa kanyang espirituwalidad ay nasa 
gitna ng mababang pagpapakita ng isang makasariling 
buhay, at nagsasayang ng likas na kakayahan para 
sa pagmumuni-muni sa alimpuyo ng panandalian na 
mga hangarin. Alipin ng mga kagustuhan ng kanyang 
sarili, ang isang uri ng tamad na puso ay sumasagasa 
patungo sa mga panandaliang nagpapakita, sa halip 
ng patungo sa totoo at mabuti. Hindi niya iniisip na 
ang sapot, ang pangwakas na piraso ng pananamit 
na patungo sa libingan, ay siyang babalot sa kanya, 
at ang kamatayan ay darating upang tatakan ang 
pagtatapos na selyo nito sa lahat ng dumaraan na mga 
pagnanasa, mga pandaraya at mga kislap ng kasiyahan 
at panlilinlang sa mundo. 


Habang ang isang pagmumuni-muni na pinalakas 
sa lalim ng espirituwal na pakiramdam ay laging 

- G ^p6 i> 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


nagbibigay sa tao ng kapayapaan at pagkakaisa, 
ang pagpipigil sa sarili sa loob ng tigang na mga 
hangganan ng katwiran ay syang gumagatong sa 
apoy ng kasakiman at pagkamakasarili. Pinapahina 
nito ang puso, ipinapadala ito sa mga hukay ng 
kamangmangan. 

Tulad ng mga bakas ng daliri na anyo ng 
pagkakakilanlan na nakikilala ang isang tao mula 
sa iba, ang kalidad ng pagmumuni-muni ng isang 
mananampalataya at ang kanyang espirituwal na 
pag-iisip ay katumbas ng kanyang espirituwal na 
pagkakakilanlan. Ang isang Muslim, na kung gayon 
ay nais na makamit ang isang malalim na espiritu 
bilang karapat-dapat sa karangalan ng sangkatauhan 
at sumusunod sa dahilan ng pag-iral, ay obligadong 
pumasok sa larangan ng pagmumuni-muni na inilatag 
ng Banal na Qur’an. Sa pamamagitan lamang ng isang 
pagmumuni-muni ng naturang kalibre ay makukuha 
niya ang pagtuon sa mga gawa ng pagsamba, isang 
pinong puso at pagiging angkop sa mga pakikipag- 
ugnayan sa lipunan. 

Sa kabila ng kahalagahan na inilagay ng Islam sa 
pagmumuni-muni at espirituwal na pag-iingat, dahil 
sa kawalan ng kaalaman,inuna ng mga tao ang 
mga gawain sa mundo kaysa sa mga bagay na tunay 
na mahalaga, kaya ang mga tao, sa kabuuan, ay 
humantong sa isang buhay na malayo sa dalawa. Bilang 
kinahinatnan, malamang na lubusang nakalimutan ang 





PAUNANG SALITA 


kamatayan at ang katotohanan na ang mundo ay isang 
lugar lamang ng pagsubok. 

Ang mga mananampalataya,sa kabilang banda, 
na namumuno sa kanilang buhay na sumusunod 
sa diwa ng taqwa at nakikibahagi sa pagninilay 
at espirituwal na pag-iisip-at sila ay laging nasa 
minorya -ay lumalampas sa kanilang mga sarili at 
nagkamit ng kapanahunan kung saan nila kinikilala 
ang kanilang kalagayan at naunawaan ang kanilang 
mga pagkukulang at kabutihan, na magkasama. 

Sa kabila ng panlabas na buhay kung saan patuloy 
silang nakikibahagi, ang mga taong ito ay nakamit 
ang walang hanggang kasiglahan na nagkamit para 
sa kanilang sarili ng isang malalim na panloob na 
kaharian. Dahil sa pagpapalawak ng kanilang mga 
puso, naabot nila ang isang kahanga-hangang anyo ng 
pag-unawa na lumampas sa mga kagiliran ng pisikal na 
mundo, na napapaloob sa hangganan na nakikita nila 
na magkaroon ng isang perpektong pananampalataya, 
isang Banal na Pagpapala na ibinigay lamang sa dulo 
ng landas na ito. 


Ang isang mananampalataya na matagumpay sa 
pag-aasikaso sa pagkataong ito ay hindi na nakikita 
ang panandaliang buhay na ito bilang pagpapala kung 
saan siya ay umaasa. Ang mga araw ng pamumuhay, 
sa mga mata ng gayong isang Muslim, ay katulad ng 
isang maluwag na tali na patuloy na lumilipad mula 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sa isang ulak na maaaring matatapos sa anumang oras, 
na walang nakakaalam kung kailan. 

Pagkatapos masabi yon, ang pag-aari na buhay 
ay may napakalaking kahalagahan, sapagkat ito 
ang tanging paraan upang magkaroon ng buhay na 
walang-hanggan. Ang isang mananampalataya na 
tunay na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin 
nito ay nakakaalam na ang katapusan ay bubuo 
bilang isang trahedya ng pagsisisi maliban kung siya 
ay, tulad ng ay on sa Banal na Qur’an, “tuwid 
ayon sa iniutos”. 7 Upang maiwasang mapahamak 
sa naturang pagsisisi, hindi siya dapat nakakalimot 
sa mga sumusunod na mga salita ng pag-iingat na 
ipinadala ng Makapangyarihang Diyos, kung saan 
patuloy niyang ipinapaalala ang sarili: 

“At gugulin ang mga ibinigay sa iyo bago mamatay 
ang isa sa iyo, upang sabihin Niya: Panginoon ko! 
Bakit hindi mo ako pinalaya sa isang malapit na 
termino, upang ako ay nakapagbigay ng limos at 
nakagawa ng mabubuting gawain? At ang Allah ay 
hindi nagpapahinga sa isang kaluluwa na dumating na 
ang takdang panahon nito, at ang Allah ay Nakakaalam 
ng iyong ginagawa.“ (Al-Munafiqun, 10 - 11 ) 

Sa maikling salita, ang Allah, ang kaluwalhatian 
sa Kanya, ay nagnanais para sa isang mananampalataya 
na makilala ang Banal na Kaluwalhatian at ang mga 


fm 7. Tingnan, Hud, 112. 






PAUNANG SALITA 


misteryo at mga karunungan na nasa ilalim ng mahusay 
na kaayusang ito. Nais niya para sa naniniwala ang 
isang buhay ng taqwa, isang ligtas na kanlungan para 
sa magigiing biktima ng pagmamataas na data ng mga 
makamundong mga ari-arian, at sa gayon ay maging isang 
lingkod na karapat-dapat sa kanyang lugar sa Paraiso. 

Sa ganitong mapagpakumbabang gawain, 
tatangkain nating magtuon ng pansin sa kahalagahan 
ng pagninilay at pangdama, isang pangunahing 
pamana ng Pinagpalang Propeta -sa kanya nawa 
ang pagpapala at kapayapaan-, ang kanilang mga 
benepisyo at tamang paraan ng pagsasakatuparan. 

Nais kong pasalamatan si Prof. Dr. M. Jandayan- 
Labial at Dr. Mehmet Riza Derindag para sa pagsisikap 
na ginawa nila sa panahon ng paghahanda ng aklat na 
ito at taimtim kong hinahangad ang kanilang mga 
pagsisikap na maging itinuturing na walang hanggan 
na kawanggawa sa paningin ng Makapangyarihan. 

Nawa ang pagkaisahin ng ating Panginoon ang 
lahat ng ating mga damdamin at mga kaisipan sa 
Kanyang kalooban. Nawa’y ibigay nya sa ating lahat 
na matagumpay tayong makalagpas sa buhay na ito 
sa pamamagitan ng pagtataas sa atin sa taluktok ng 
Kanyang kaalaman at pagmamahal! Amin! ... 


Osman Nuri Topba§ 

June 2010 
Uskiidar 

o 

- 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang Mga Hangganan ng Katuwiran 

Ang walang hanggang pagpugay sa aming 
Minamahal na Propeta -sa kanya nawa ang pagpapala 
at kapayapaan- pati na ang kanyang pamilya at mga 
Kasamahan, na nag-isip sa sansinukob, sangkatauhan 
at Banal na Qur’an sa pinakamalalim, pinakamaganda 
at pinaka may damdaming paraan at nagturo sa 
kanyang ummah na basahin ang lahat ng ito sa mata 
ng puso. 

Ang Islam ay naglalagay ng malaking kahalagahan 
sa katwiran ng sobra;kaya ito ay nag-uukol sa 
katwiran bilang isa sa dalawang mga pangunahing 
mga kailangan bilang isang nananagot para sa mga 
aksyon. 8 Sa bawat pagkakataon, pinapayo nito kung 
paano gamitin ang katwiran sa isang angkop na 


8. Ang isa sa mga kinakailangan ng pagkakaroon ng pananagutan sa 
paningin ng Allah, ang kaluwalhatian sa Kanya, ay upang maabot 
ang pagbibinata, samantalang ang isa ay dapat maging matino, na 
magkaroon ng makatuwiran na kakayahan ay nakabuo ng sapat 
upang makilala ang tama mula sa mali. Alinsunod sa pamantayan 

- 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


paraan. Ngunit sinasabi din nito na ang kakayahan na 
mapalago ang pag-unawa sa pamamagitan ng katwiran 
ay may hangganan kaya ang Allah, ang kaluwalhatian 
ay sa Kanya, ay hindi ipinagkaloob sa sinumang 
nilikha na walang hangganan ang kapangyarihan. 

Katulad ng kung paano ang pananaw at pagdinig 
ay limitado sa kanilang pagganap, gayon din ang 
kapangyarihan ng makatuwiran na pang-unawa. Tulad 
ng pagkakaroon ng hindi mabilang na mga nilalang 
dahil sila ay hindi nasasaklaw ng paningin, at ng may 
isang hukbo ng mga tunog na hindi maririnig dahil 
lumampas sila sa kakayahan ng pandinig, meron ding 
isang katakut-takot na dami ng mga katotohanan 
na, natitira sa labas ng kakayahan ng katwiran, 
lumalampas sa mga pagtatangka ng pang-unawa ng 
katwiran. Ang katwiran samakatuwid ay hindi sapat 
upang mahawakan ang katotohanan sa kabuuan nito. 

Habang ipinangako nila ang kaligayahan, ang 
mga pilosopong may ugaling makatuwiran, na 
itinuturing na dahilan ng bukal ng walang hanggang 
mga kapangyarihan, ay humantong lamang sa paghila 
nila sa mga taong kanilang nahikayat sa isang estado 
ng pagkabalisa. 9 


9. 



na ito, ang mga bata at ang mga baliw ay hindi itinuturing ng Islam 
na mananagot sa kanilang mga aksyon. 

Ang isang insidente na iniulat na naganap sa Ancient Greece ay 
tumutukoy sa pagpapakita ng mga pagkukulang ng dahilan. Alin- 
sunod dito, isang kabataang lalaki ang humiling ng isang kilalang 
pilosopo upang sanayin siya sa mga legal na usapin. Tulad ng na- 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pagkasunduan, ang kalahati ng sahod ng pilosopo ay dapat bayaran 
nang maaga, habang ang iba pang kalahati matapos ang kabataan 
ay nagtagumpay sa kanyang unang kaso ng korte. Ang pagtata- 
gumpay sa kanyang unang kaso ng korte ay parang nagpapakita na 
siya ay nakatanggap ng isang perpektong legal na pagsasanay, na 
nangangahulugang ang kanyang guro ay karapat-dapat na karapat- 
dapat sa pangalawang in-stallment. Gayunman, sa pagtatapos ng 
kanyang legal na pagsasanay, hiniling ng binatilyo na ibibigay 
ng kanyang guro ang kanyang mga karapatan sa ikalawang pag- 
install, na nagpapahiwatig na ang kabayaran na natanggap niya 
nang maaga ay sapat na. Dahil sa pagtatalo na ito, ang unang kaso 
ng korte ay naganap sa pagitan ng kabataang lalaki at ng kanyang 
guro. Kaya nagsimula ang pagdinig. Ang binata, na tinutugunan 
ang panel ng mga hukom, ay nagsabi: 

“Kung manalo o mawawalan ako ng ganitong kaso, hindi ko dapat 
bayaran ang ikalawang yugto ng hindi isinasaalang-alang.” 

“Bakit iyon?” Ang tanong ng mataas na hukom, kung saan tumu- 
gon ang mga kabataan: 

“Kung manalo ako, hindi ako magbabayad dahil sa iyong desisyon. 
Kung nawala ako, hindi ako mananagot sa pagbabayad ayon sa am- 
ing naunang pagsang-ayon sa naghahabol.“ 

Bilang tugon, ang kanyang guro, ang pilosopo, ay nagsalita na may 
katulad na tono. 

“Kung manalo o mawawalan ako”, sinabi niya, “Dapat kong gawin 
ang ikalawang yugto ng aking pagbabayad.” 

“Bakit?” Tanong ng mataas na hukom, minsan pa. 

“Kung manalo ako, tatanggap ako ng bayad dahil sa iyong desi¬ 
syon. Kung nawala ako, tatanggapin ko ito ayon sa aming naunang 
kasunduan sa kabataan.“ 

Maliwanag, ang parehong mga kaso ay maayos at lohikal, na nag¬ 
papakita na ang kadahilanang iyon at lohika ay maaaring, minsan 
at muli, ay nabilanggo sa pagitan ng mga dingding na kanilang 
itinatayo at nagiging maiiwan sa isang landas ng patay na dulo. 
Para sa kadahilanan, na napakasamang nagbabagsak kahit na nag- 
sisikap na makahanap ng solusyon para sa maraming tao, hindi 
imposible na maunawaan ang mga walang hanggang mga Banal na 
katotohanan sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Ang pagpapalaya 
ng dahilan mula sa mga patay na dulo na ito ay nakasalalay sa 









ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang Allah, kaluwalhatian ay nasa Kanya, na 
siyang nakakaalam sa mga kamalian at pagkukulang 
ng Kanyang mga lingkod ng walang hanggan kaysa 
sa mga tagapaglingkod na maaaring umaasa na 
makilala ang kanilang sarili, ay nagpadala sa buong 
kasaysayan ng sangkatauhan-ayon sa tradisyon-higit 
sa 124,000 na mga propeta, na lahat ay pinapailalim 
sa Banal na Paghahayag, at pinalakas ang mga 
ito sa mga banal na kasulatan, mga aklat at ang 
pinaka-makapangyarihang tulong upang gabayan ang 
sangkatauhan sa katotohanan at upang matulungan 
silang maituwid ang mga kamalian na hindi nila 
maaaring pagtagumpayan. 

Ito ay samakatuwid mahalaga para sa katwiran 
upang sumailalim sa pagsasanay sa ilalim ng wahy , 
Banal na Paghahayag. Ang katwirana na hindi nagawa 
sa pamamagitan ng paggabay ng Banal na paghahayag 
ay tulad ng isang ligaw, mailap na kabayo na hindi 
lamang sumunod sa kanyang sakay sa kanyang pag- 
asa na maabot ang kanyang patutunguhan, kundi 
nagtatapon sa kanya sa gilid ng isang talampas para 
mamatay. Gaya ng ang paraan upang sanayin ang 
isang kabayo ay pigilin at sanayin ito, kinakailangang 
sumailalim ang katwiran sa espirituwal na pagsasanay 
ng wahy at paglilinaw nito, ang Sunnah ng Banal na 
Propeta -sa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan -, 



pagdating sa ilalim ng pagsasanay ng Apocalipsis at pagkilala sa 
pangangailangan na sumuko sa espirituwal sa mga katotohanan na 
lumalampas sa mga limitasyon ng pang-unawa. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


at sa gayon ay itakdang tama ang katwiran. Hanggang 
ito ay magawa, ang katwiran ay tulad ng isang sandata; 
ito ay maaaring gamitin para sa mabuti, ngunit ito din 
ay magagamit ng makapipinsala, para sa mas masahol 
pa... 


Ang Papel ng Puso 


Sa Islam, ang imam , na pananampalataya, ay 
magaganap sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng puso 
at pagpapahayag ng dila. Ang ibig sabihin nito ay ang 
tunay na saklaw na kung saan ang pananampalataya 
ay naging maliwanag ay hindi katwiran, kundi 
ang puso, ang sentro ng espirituwal na pandama at 
damdamin. Ang puntong ito ay napakahalaga, dahil 
ang Iman (pananampalataya)ay isang napakalaking 
pakiramdam, samantalang ang katwiran, sa 
kabaligtaran, ay binubuo ng pagbibigay ng paraan 
upang mapagtagumpayan ang ilang mga paunang mga 
yugto ng pag-unawa upang maabot ang pakiramdam 
ng pananampalataya. 


Ang totoong pananampalataya ay hindi natatamo 
hangga’t ang Banal na katotohanan na tinanggap ng 
kattiran ay may pagsang-ayon ng puso. Ang isang 
pananampalataya na hindi nakabaon sa puso ay hindi 
nagbabago sa mga gawa at nagbibigay ng direksyon 
sa mga pag-uugali. Ang isang pananampalataya na 
tulad nito ay hindi nagkakahalaga sa paningin ng 
Makapangyarihang Diyos, na hinatulan ang mga 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


nakaraang iskolar ng mga tao sa Israel dahil sa 
hindi paggamit ng kanilang pinag-aralan at natutunan 
sa mga Banal na mga katotohanan dahil sa hindi 
natutunan ang mga katotohanang iyon sa kanilang 
mga puso, inihambing ang mga ito sa mga asno na 
nabigatan sa dami ng mga libro. 10 

Ang pagkilala sa mga Banal na katotohanan, 
samakatuwid, ay hindi nangangahulugan ng pagtatago 
sa mga ito sa isip. Ang pagkilala ay pagintindi, sa 
pamamagitan ng pagninilay at pagdama, ang misteryo 
ng napakalaking kaayusan sa sansinukob at sa buhay 
at kumikilos nang naaayon. At ang tanging puso na 
napaliwanaganng liwanagn glman (pananampalataya) 
ay maaaring mamuhay alinsunod nito. 

Ang matatamo ng katwiran sa pagninilay sa tao, 
sa sansinukob at sa Banal na Qur’an, na epektibong 
nagsasalamin sa mga katotohanan ng dalawa, ay 
maihahambing sa mga sariwang mineral na nakuha 
mula sa lupa. Ang pagpoproseso ng mga mineral na 
ito sa mga bagay na may halaga, sa kabilang banda, 
ay bahagi at parsela ng puso. 

Ang puso ay sentro ng espirituwal na pandama, ng 
pakiramdam. Ang tungkulin ng puso, na ipinahiwatig 
din ng mga salitang salagimsim at inspirasyon, ay 
upang mapag-isa ang mga katibayan na ipinakita 
ng katwiran at sa gayon ay magbibigay-daan sa 

10. Tingnan, al-Juma, 5 

- 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


perpektong pag-unawa sa katotohanan, isang proseso 
na maihahambing sa pagdadala ng mga piraso ng 
isang sirang plorera at pagbubunyag ng tunay na hugis 
at modelo nito. 

Kaya malinaw na ang pinaka-perpektong 
paraan upang maabot ang totoo at ang mabuti ay 
nangangailangan na ang katwiran ay nasanay sa 
ilalim ng paghahayag at isang puso na may isang 
kapanahunan ng iman upang pumasok at gumawa ng 
mga pagbabago para sa kakulangan nito. 

Ang halaga ng pagmumuni-muni,ay nakasalalay 
sa kung paano ito pinagtibay kasabay ang espirituwal 
na pandama. Sa madaling salita, ito ay nakasalalay 
sa isang maayos at balanseng pagsisikap ng kapwa 
puso at katwiran. Ang isang balanse na mabigat na 
nakadako sa katwiran ay maaaring lumikha ng isang 
tao na isang mabuting tao sa mundo, isang taong 
naghahanap-sa-sarili. Ngunit upang maging isang 
pino’ng Muslim, mahalaga para sa puso, ang sentro 
ng pakiramdam at pandamdam, na makatanggap ng 
espirituwal na pagsasanay at kumilos bilang isang 
gabay sa katwiran; dahil ang puso ay nagbibigay 
ng direksyon sa pag-iisip, habang ang pag-iisip ay 
nagbibigay ng direksyon sa paghahangad. Ito ay 
mabisang nangangahulugan na ang mga gawa ng 
layunin ay ang mga pangunahing pampasigla sa puso; 
kaya, ang mga ito ay walang anuman kundi mga 
pakiramdam na nakapaloob dito. Samakatuwid, ang 
pagpapahusay sa puso alinsunod sa mga utos ng Diyos 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ay higit na mahalaga kaysa sa pagtatakda ng ibang 
mga bahagi ng katawan sa tamang balanse. 

Ang isang uri ng maling pagmumuni-muni, batay 
sa mga pagnanasa na likas na makasarili, na mahina sa 
mga espirituwal na karamdaman tulad ng pagmamalaki 
at pagmamalasakit at walang gabay ng puso, ay 
lumihis mula sa likas na landas nito, na nakaliligaw sa 
tao sa mga kasamaan at kalapastanganan. 

Ay on kay Mawlana Rumi: 

“Kung ang pag-ibig ni Satan ay kasing lawak ng 
kanyang katwiran, hindi sana siya naging si Satanas 
na siya ngayon.” 

Kaya malinaw na kapag katwiran lamang, ito 
ay walang halaga. Upang makuha ang mga timon 
ng katwiran at bigyan ito ng isang walang patid na 
direksyon, mahalaga na espirituwal na pinuhin ang 
mga pakiramdam na nakaukit sa puso. 

Sa makatuwid, ang tunay na pagmumuni-muni 
ay nagsisimula sa punto kung saan ang isang may 
inspirasyon na paghahayag ay katagpo ang isang 
espirituwal na nagiging ganap na puso. Ang aming 
paggamit ng konsepto ng ‘pagninilay-nilay’ sa buong 
aklat na ito ay dapat na mahigpit na dadalhin sa 
kanyang pinaka-perpektong anyo: pagmumuni-muni 
na sinanay sa ilalim ng mga Banal na katotohanan at 
h pinagtibay sa diwa ng puso. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Angpagmumuni-muni (J&\) ay nangangahulugan 
ng pagkakaroon ng isang aralin mula sa anumang 
bagay o karanasan at pagtuon dito, upang magkaroon 
ng malalim na pag-unawa. 

Ang masusing pag-iisip (jiliil) ay 
nangangahulugang tumigil at mag-isip at magpatuloy 
sa pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa 
pagmumuni-muni. Ito ay nagpapahiwatig ng isang 
proseso ng pinong pag-iisip na isinasagawa sa 
sansinukob at sa nakapaligid na mga pangyayari, 
na may layuning kunin ang isang aralin at sa gayon 
ay maabot ang pangunahing bahagi ng ibinigay na 
bagay. 

Ang aligata (J jtill) ay sumasalmin sa nakabinbing 
mga kahihinatnan ng isang kaganapan. 


Ang Kahalagahan ng Pagmumuni-muni 


Parehong ang Aklat ng Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, at ang ahadith ng Banal na Propeta-sa kanya 
ang mga pagpapala at kapayapaan- ay mariing nag- 
uutos at naghihikayat ng pagsisiyasat, pagmumuni- 
muni at pagpulot ng mga aralin mula sa kapaligiran ng 
isang tao. Sa loob lamang ng dalawang ayat mula sa 
daan-daang iba pa na nabanggit sa Banal na Qur’an sa 
bagay na ito, sinabi ng Makapangyarihan sa lahat: 


“Hindi ba nila napag-isip-isp: Hindi nilikha ng 
Allah ang kalangitan at lupa at kung ano ang nasa 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pagitan nilang dalawa na hindi ayon sa katotohanan, 
at (para) sa isang itinakdang termino? At siguradong, 
ang karamihan ng mga tao ay tumatangging Makita 
ang kanilang Panginoon.” (Ar-Rum, 8) 

“Ipahayag: Pinapayuhan ko kayo tungkol sa 
isang bagay, na tumayo para Si Allahng dalawahan at 
isahan, pagkatapos ay pag-isipan: walang kabaliwan 
sa iyong kasama; siya ay isang tagapagbabala lamang 
sa iyo bago ang isang matinding parusa.” (as-Saba’, 46) 

Sa itaas, ang mga tao ay hinikayat na maglingkod 
sa Makapangyarihang Diyos, bilang isang indibuduwal 
o bilang komunidad, at mag-mumuni-muni at 
tumuon sa katotohanan . 11 Ang mga gumagawa nito 
ay pinangakoan ng kaligtasan kahit na ito lang ang 
tanging utos na sinunod nila. 


Ang Propeta ng Allah ay nasa isang 
Palagiang Kalagayan ng Pagmumuni-muni 

Mahal ng Banal na Propeta -sa kanya nawa 
ang pagpapala at kapayapaan- ang katahimikan at 


11. 



Ang mga pananaw na hinahawakan ng lipunan o ang karamihan 
ay maaaring magkaroon ng impluwensya sa personal na opinyon, 
Ang tulong mula sa impluwensyang ito at paghahanap ng landas 
sa katotohanan ay nasa paghiling ng patnubay ng mga dalubhasa 
sa landas na iyon at paggugol ng panahon nang nag-iisa sa puso 
upang ipasok ang domain ng pagmumuni-muni. Ang bawat tao ay 
dapat kaya boses ang kanyang sariling opinyon at critically masuri 
ang katumpakan ng pangkalahatang opinyon. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pagmumuni-muni . Sa mga panahon bago pa man 
ang kanyang pagka-propeta, nagkaroon siya ng mas 
matinding pagnanais sa pag-urong. Siya ay mananatili 
para ng maraming araw sa Kweba ng Hira, na humigit- 
kumulang limang kilometro ang layo mula sa Mecca. 
Ang kanyang pagsamba sa mga panahon ng pag- 
urong ay binubuo ng pagmumuni-muni, pagtingin sa 
Kabah at pagsasalamin sa mga kayamanan ng langit at 
lupa sa mga yapak ng kanyang dakilang ninuno na si 
Ibrahim -nasa kanya ang kapayapaan -. 12 Sa ganitong 
paraan, inihanda siya ng Makapangyarihan sa lahat 
para sa kanyang sagradong misyon. 

Ang pagmumuni-muni a sansinukob, sa Lumikha 
nito at sa mga nilikha nito na kung saan ang Propeta 
-sa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan- ay 
nagsawsaw ng kanyang sarili noong mga panahong 
iyon, ay hindi huminto hanggang sa natitirang araw 
sa kanyang buhay. 

Hind ibn Abi Hala -Kaluguran nawa sya ng 
Allah- ay nagpapaliwanag: 

“Ang Sugo ng Allah ay nasa isang tuloy- 
tuloy na estado ng kalungkutan at pag-iisip. Ang 
kaginhawaan para sa kanya ay hindi nauugnay. Siya 
ay hindi kailanman nagsalita ng walang kabuluhan. 
Ang kanyang katahimikan ay mas mahaba kaysa sa 
kanyang pananalita. Siya ay laging nagsisimula at 




12. Aynl, Umdatu’l-Qari, Beirut, I, 61; XXIV, 128 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


nagtatapos ng ang kanyang pahayag sa pamamagitan 

ng pagbanggit ng pangalan ng Allah ...” (ibn Sa’d, I, 
422-423) 

Upang hikayatin ang mga Muslim na magsimula 
sa pagmumuni-muni, Ang Propeta ng Allah - sa kanya 
nawa ang pagpapala at kapayapaan - ay nagsabing: 

“Ang aking Panginoon ay nag-utos sa aking 
katahimikan upang maging isang pagmumuni-muni.” 
(ibrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, XVI, 252/5838) “Walang 
pagsamba na tulad ng pagmumuni-muni.” (Bayhaki, 
Shuab, IV, 157; Ali al-Muttaqi, XVI, 121) “Maging tulad ng 
mga manlalakbay sa mundong ito! Kumupkop ng mga 
Masjid bilang mga tahanan! Sanayin ang iyong mga 
puso sa pagiging sensitibo! 

Magniay-nilay at umiyak ng marami! Huwag 
ninyong hayaang baguhin kayo ng mga pagnanasa ng 
kaakuhan!” (Ebu Nuaym, Hilye, I, 358) 

Ang Banal na Propeta -sa kanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan- ay muling nagsasalaysay 
mula sa sampung dahon ng Paghahayag na ibinigay 
kay Ibrahim -sa kanya ang kapayapaan-: 

“Ang isang matalinong tao ay nararapat na 
magkaroon ng ilang oras: Ang isang bahagi ng mga 
oras na iyon ay dapat na ilaan para sa pagdarasal 
at paghanap sa Panginoon, isa pang bahagi para sa 
pagninilay-nilay sa dakilang sining at kapangyarihan 
! ng Makapangyarihan, ang isa pang bahagi ay upang 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pag-isipan kung ano ang nagawa sa nakaraan at 
pagpaplano kung ano ang gagawin sa hinaharap at 
iba pa para sa pagkamit ng pamumuhay sa paraang 
pinapayagan.” (Ebu Nuaym, Hilye, I, 167; ibn-i Esir, el-Kamil, 
I, 124) 

Si Luqman-ang kapayapaan ay nasa kanya-ay 
dating nahilig sa pagninilay-nilay sa isang liblib 
na lugar, isang bagay na madalas niyang ginawa. 
Nang tanungin, “Nananatili ka sa iyong sarili sa 
halos lahat ng oras. Hindi ba magiging mas mabuti 
kung nakikibahagi ka sa mga tao at nakipag-usap sa 
kanila?” Si Luqman-pang kapayapaan ay nasa kanya- 
ay ang nagbigay ng sumusunod na tugon: 

“Ang pagpapanatiling nag-iisa para sa matagal na 
panahon ay mas angkop para sa pagmumuni-muni. At 
ang pagpapanatiling nagmumuni-muni sa mahabang 
panahon ay isang gabay na hahantong sa isang tao sa 
Paraiso .” 13 

Si Abu’d-Darda -Kaluguran nawa sya ng Allah- 
ay nagsabi dati: 

“Ang isang oras ng pagninilay ay higit sa 
apatnapung gabi ng labis na pagsamba.” (Deylemi, n, 
70-71, no: 2397, 2400) 


13. Imam Ghazzali, Ihya-u Ulumi’d-Din, Beiruti990, Daru’l-Khayr, 
VI, 45. Ang lugar sa loob ng isang makasaysayang Masjid sa Tar¬ 
sus kung saan si Luqman- sa kanya ang kapayapaan- ay nagpahin- 
ga sa itiqaf upang magmumuni-muni ay binisita pa rin ngayon. 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Si Said ibn Musayyab, isang kilalang iskolar ng 
Tabiun na henerasyon, ay minsang tinanong kung aling 
gawaing pagsamba ang may higit na kabutihan. 

“Pagmumuni-muni ng paglikha ng Allah,” 
sumagot siya, “at lumalagong pananaw sa Kanyang 
relihiyon.” (Bursevi, Ruhu’l-Bayan, [an-Nur, 44]) 

Ginamit ni Bishr ibn Khafiy upang bigyang 
diin ang kahalagahan ng pagmumuni-muni sa mga 
sumusunod na salita: 

“Kung ang mga tao ay maayos na nagmumuni- 
muni ng kamahalan ng Allah, hindi sana sila 
makapaghimagsik laban sa kanya at gumawa ng mga 
kasalanan.” (Ibn Kathir, I, 448, [Al-i imran, 190]) 

Tulad ng ipinaliwanag sa unahan, ang 
pagmumuni-muni na humantong sa isa sa pag-unawa 
sa kamahalan ng Allah, ang kaluwalhatian sa Kanya, 
ay isang gawain ng katwiran. Ngunit ang puso ang 
tumapos sa gawaing ito sa isang perpektong resulta. 
Yamang ang puso ay ang pinakamarangal na bahagi 
ng katawan, natural lamang para sa mga gawa nito na 
mas mataas kaysa sa mga gawa ng ibang mga bahagi. 
Ang puso, pagkatapos ng lahat, ay ang presinto ng 
Banal na Paningin. 

Ito ay nananatiling isang hindi matutulan na 
katotohanan na ang isang pagmumuni-muni na ginawa 
ng isang katwiran na sinanay sa ilalim ng paghahayag 
% ay ang unang kislap ng mga sinag na nagpapaliwanag 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sa puso. Ito ang una at tanging paraan sa landas 
na hahantong sa kabaitan at karunungan. Muli,ang 
isang pagmumuni-muni ng naturang kalibre ay isang 
paraan upang linisin ang puso mula sa lahat maliban 
sa Makapangyarihan (masiwallah) at sa gayon ay 
makamit ang Banal na Pag-ibig. 

Ang pinaka-kapaki-pakinabang sa lahat ng 
pagmumuni-muni ay ang pag-isipan ang Banal 
na kamahalan, Kaluwalhatian at Kataas-taasang 
Kapangyarian, kung saan ang isa ay nagsisimula 
upang isipin ang mga paraan ng pagtatakda ng 
kanyang buhay ng tama at iniiwan ang lahat ng mga 
bagay na nakapipinsala sa kanya o sa kanyang walang 
hanggang kaligayahan. 

Ang pagmumuni-muni sa mga pagpapala, mga 
utos, mga pagbabawal, mga pangalan at katangian 
ng Allah, ang kaluwalhatian ay nasa Kanya, ay 
nagpapalago ng pag-ibig at karunungan sa puso at 
nagsisimulang magtaas ng esperituwal na antas. 
Ang ideya ng Kabilang Buhay, ang karangalan at 
kawalang-hanggan nito kumpara sa yugto ng pagsubok 
sa buhay ng mundo ay nagdaragdag ng pagnanais para 
sa kabilang buhay at nagbibigay-daan sa isang tao 
upang mapahalagahan ang mundo hangga’t ito ay 
may kahalagahan. Napagtanto ng isa na ang buhay sa 
mundo ay isang karera mula sa sinapupunan ng ina 
hanggang sa libingan. Ang pagtangkilik sa katotohanan 
na ang buhay ay isang mahalagang pag-aari para 
sa pagkamit ng kaligayahan ng kawalang-hanggan, 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ay nagbibigay-daan sa tao upang madagdagan ang 
kanyang kataimtiman at pagsisikap upang gawing 
mas makabuluhan ang buhay. Tinatrato niya ang oras 
na mayroon siya sa kanyang mga kamay tulad ng 
kayamanan, sinisiguradong magawa ang karamihan 
sa mga ito sa pamamagitan ng mabuti at kapaki- 
pakinabang na mga gawain. 

Maganda angpagkasabi ni Abu’l-HasanHarakani 

nito: 

“Sa lahat ng oras, kinakailangan para sa hindi 
bababa sa isang paa ng isang mananampalataya 
na abala sa pag-alaala sa Makapangyarihan. Dapat 
alalahanin ng isang Muslim ang Allah sa pamamagitan 
ng puso o ng dila, o makita ang isang bagay na gusto 
ng Makapangyarihan sa lahat sa kanya, o gumawa ng 
mga gawain ng pagkabukas-palad gamit ang kamay, 
o bisitahin ang mga tao sa kanyang gamit mga paa, o 
ilagay ang kanyang isip sa paglilingkod sa mga kapwa 
Muslim, o mag-alay ng panalangin na may matibay 
na pananampalataya, o pagnilay-nilay upang makamit 
ang karunungan, o gumawa ng taimtim na gawa, o 
bigyan ng babala ang mga tao ng mga paghihirap ng 
Araw ng Paghuhukom. 

Ang gayong tao ay tiyak na papasok sa Paraiso 
sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo mula sa 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


libingan, na iniuya ang kanyang saranggola mula sa 
likuran niya; na ako ang kanyang tagapanagot! “ 14 




14. Abu’l-Hasan Harakani, Seyr u Siiluk Risalesi, inihanda ni 
Yalsizu 9 anlar, p. 107, Sufi Kitap, Istanbul, 2006. 


Sadik 









SASANSINUKOB 

Tunay na kamangha-mangha na ang tao 
ay nahahaling ng makita ang marangya at 
pinalamutian na palasyo. Ang tanawin ay 
hindi kailanman nawala sa kanyang isip, 
habang patuloy niyang ipinakalat ang balita 
ng kagandahan nito sa iba sa buong buhay 
niya. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na 
pagtanaw sa dakilang obra maesdra ng sining na 
ang sansinukob, siya ay umurong pabalik mula 
! sa lubusang pagsasalamin nito at nahiyang 
banggitin ito. Hindi niya pinasin ito at siya ay 
i nagpatutloy na parang ito ay isang bagay na 
pangkaraniwan. Hindi niya nalalaman na ang 
i palasyo na hinahangaan niya ay isang maliit na 
butil ng Mundo, na siyang isa sa pinakamaliit 
na parte ng napakalaking sansinukob ... 








PAGMUMUNI-MUNI SA 
SANSINUKOB 


Mula sa pinakamaliit na tipik hanggang sa 
pinakamalaking planeta, ang lahat ng bagay sa 
sansinukob ay isang Banal na obra maestra ng sining. 
Sa may hindi mabilang na mga palatandaan ng 
karunungan na iniharap sa pagpapahalaga ng isip ng 
tao, ang sansinukob ay isang pagpapakita ng Banal na 
kamahalan. 


Para sa isang nag-iisip, ang sansinukob ay 
nagbibigay ng isang may pahiwatig na paglalahad ng 
malikhaing ayos at pagkakaisa. Ang di-mabilang na 
ayat sa Banal na Qur’an ay nagpapahayag nito. Ang 
ilan lamang sa mga ito ay: 


“Hindi ba nila natanaw ang langit sa ibabaw 
kung paano namin ginawa ito at pinalamutian na 
walang mga puwang? At ang mga lupain, ginawa 
Niya itong malinaw at nilagay ang mga bundok at 
Aming pinatubo dito ang lahat ng magagandang uri. 
Upang magbigay ng paningin at bilang isang paalala ^ 

-GNgp/a 




ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sa bawat lingkod na madalas na bumabaling (kay 
Allah)” (Kaf, 6-8) 

“Hindi ba ninyo nakikita na ang Allah ay 
nagpapadala ng tubig mula sa ulap, at pagkatapos ay 
pinagsasama ito sa lupa sa mga bukal, at pagkatapos 
ay nagdadala dito ng mga damo ng iba’t ibang kulay, 
pagkatapos ay nalalamanan ito upang makita ninyo 
itong nagiging dilaw, pagkatapos ay ginagawa Niya 
ito na durog at pinaghiwa-hiwalay? Tunay na may 
isang paalaala sa ganito para sa mga taong may pag- 
unawa.” (Az-Zumar, 21) 

Ang tubig na nananatili sa ibabaw ng lupa ay 
naglilingkod sa mga tao; ito ay ginamit, ginagamit 
para sa paglilinis at iba pang mga pangangailangan. 
Sa gayon, ito ay madaling kapitan ng dumi paminsan- 
minsan. Ngunit sa pamamagitan ng isang kahanga- 
hanga na pabilog na proseso, patuloy na pinaiinis ng 
Makapangyarihang upang maglingkod itong muli sa 
pangangailangan ng tao. 

Si Mawlana Rumi ay nag-uudyok sa atin upang 
pagnilayan ang paglalakbay ng tubig ng pagbabagong- 
anyo, sa pagsabi nyang: 

“Kapag nawala na ang kadalisayan nito, 
narumihan at madilim, ang tubig ay nabalisa at 
natigilan, katulad sa atin na narumihan sa lupa ... 
Nagsimulang umiyak mula sa kalaliman nito at 
nagsumamo sa Makapangyarihan. Pagkatapos nito, 
i ginawang usok ng Makapangyarihan ang tubig at 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


itinaas ito sa kalangitan. Pinapatnubayan ito sa iba’t 
ibang mga landas, pinaiinis Niya ito mula sa itaas 
hanggang sa ibaba. Pagkatapos ay ibinubuhos Niya 
ito sa Lupa, kung minsan ay parang ulan, kung minsan 
ay tulad ng niyebe, at kung minsan, bilang graniso. Sa 
huli, binigyang Niya ito sa malawak na karagatan.” 

Sa isang nakapanghihimok na estilo ng 
pagsasalaysay ng isang likas na kababalaghan na 
nakikita natin sa panahon ng bawat kapanahunan ng 
taon, idinagdag ni Rumi ang mga sumusunod: 

“Lumapit ka sa Makapangyarihan at linisin ang 
iyong puso mula sa lahat ng dumi, tulad ng tubig! 
Maging sa gayon ay isang ulan; ibuhos ang kasaganaan 
at awa!” 

Ang magkaugnay na paglalakbay sa sansinukob 
ay nakatakda mula pa noong nilikha nito, ang 
napakagaling na pagkakasunud-sunod nito na may 
malalim na karunungan at misteryo, sa anumang 
kaso, higit sa sapat na dahilan upang isaalang-alang 
ng isa na ito ay ang lahat ng gawain ng Isang, Walang 
Hanggang Puwersa . 


ANG PAGMUMUNI-MUNI SA MGA 
KALANGITAN 


Ang isang patunay ng kapangyarihan at kamahalan 
ng Makapangyarihan ay nakasalalay sa Banal na 
Soberanya na ipinapakita sa lupa, sa kalangitan at 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sa mga bituin. Ang hindi pagmumuni-muni sa mga 
kamangha-manghang kalangitan ay nagtatakwil sa 
pag-unawa ng tao mula sa isang kahanga-hangang 
pagpapakita ng karunungan. 

Kung ikukumpara sa mga kalangitan, ang Mundo 
ay tulad ng isang tulony tubig sa isang karagatan, o 
mas maliit pa. May halos walang su-rah sa Banal na 
Qur’an kung saan ang kaluwalhatian ng kalangitan 
ay hindi binabanggit. Mayroon ngang maraming mga 
panunumpa na ginawa sa pangalan ng kalangitan: 

“Sa langit, na may hawak na mga mansyon ng 
mga bituin” (al-Bumj, l) 

“Ngunit hindi! Sumusumpa ako sa pagbagsak ng 
mga bituin. At siguradong ito ay isang napakalaking 
sumpa kung alam mo lamang ...” (al-Waqiah, 75-76) 15 

Ang kalawakan ng sansinukob, ang hiwalay na 
mga galaw ng mga bagay nito at ang distansya na 
naghihiwalay sa kanila ay ibinigay sa napakalaking 
mga numero na lumalampas sa pinakamalalim na 
imahinasyon at ang pinaka matalas na pang-unawa. 
Ang mga siyentipiko ay nakadarama nito sa kanilang 
pag-amin: 

“Ang sansinukob ay nakasisindak, kagulat-gulat 
at mas malaki kaysa maaari nating isipin, sapagkat 
ang mga bagay sa kalawakan ay pinapalayo ang 


15. Tingnan din, ad-Dhariyat, 7; an-Najm, 1; sa-Takwir, 15; at-Tanq, 1; 
^ as-Shams, 1-2, 5. 






PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


kanilang mga sarili mula sa isa’t-isa sa nakakatakot 
na bilis.” 16 

Tinatantiya ng mga siyentipiko ang radyos 
ng sansinukob bilang 14 trilyong taon na liwanag. 
Ang bilis ng liwanag, tulad ng nakilala, ay humigit- 
kumulang 300,000 kilometro (186,411 mph) kada 
oras. 


Ang mga Kalawakan 

Mayroong ilang daang bilyong kalawakan sa 
sansinukob na nakikita ng mga pinaka-modemong 
teleskopyo. Ang mga iyon ay gumagawa ng isang 
napakalawak na komunidad ng mga malapad na 
katawan na ang bawat isa ay kumopkop ng malapit 
sa isang bilyong bituin, kabilang ang kanilang likas 
na materyales at mga natitira. 17 Ang Milky Way, na 
tahanan ng solar system, ay isang kalawakan lamang 
sa mga ito. 

Ang mga komunidad ng daan-daan o isang 
libong kalawakan ay tinatawag na kumpol. Ang mga 
komunidad na binubuo ng mga kalawakan ay tinatawag 
na pinaka-malaking kumpol ng kalawakan. 18 


16. Yungsu al-Hajj, Mawsuatu’l-rcazi’l-Ilmi, p. 413. 

17. http://www.biltek.tubitak.gov.tr, Evren / EvreninYapita^lariGok - 
dalar, (Na-access, 06.12.2005). 

18. http://www.biltek.tubitak.gov.tr, Evren / GokbilimSozlugu, (Na- 
access, 06.12.2005). 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang ating kalawakan na Milky Way at ang ilang 
30 pang kalawakan na malapit sa atin ay bumubuo sa 
lokal na kalawakan ng kumpol. Ang kumpol Virgo, 
isang malapit na kumpol na nakatayo sa isang distansya 
ng humigit-kumulang na 65 milyong taong liwanag, 
sa loob ng isang tinatayang 2000 na kalawakan. Ang 
isang solong pinakamalaking kumpol, nararapat na 
malaman, ay namamalagi sa gitna ng sampung mga 
kumpol ng kalawakan, ipinagmamalaki ang isang 
bilog na sukat na 100 milyong taong liwanag. 19 

Ang isa pang aspeto na nagpapakita ng Banal na 
Kariktan sa buong ispasiyo ay ang banggaan ng mga 
kalawakan. Ang mga kalawakan ay nagbabanggaan 
nang madalas. Kung ang kanilang mga daang-tala 
ay tumawid sa mga landas o kung nakakuha sila ng 
sapat na kalapit ang kanilang panlahat na grabidad 
ay umaakit sa kanila na mas malapit sa isa’t isa. 
Kahit gaano karaming bilyun-bilyong mga bituin ang 
nasa kalawakan, dahil sa napakalaking distansya na 
naghihiwalay sa kanila, ang mga bituin ay dumaan sa 
isa’t isa sa panahon ng banggaan nang hindi nakikipag- 
ugnayan. Gayunpaman, ang epekto ng banggaan ay 
nagiging sanhi ng mga gas at alikabok, mula sa kung 
aling mga bituin ginawa ito, upang magsanib sa ilang 
mga lugar, na nagpapasigla sa pagbuo ng mga bituin. 
Ang naobserbahan, dahil sa kadahilanang iyon, ay 


® 19. http://www.biltek.tubitak.gov.tr, Evren / EvreninYapita§lari / G - 
kadalar/ GokadaKumeleri, (Naaccess, 06.12.2005). 

- 






PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


isang pagtaas sa pagbuo ng mga bagong bituin sa 
mga kalawakan ang dumaranas ng banggaan. Ayon 
sa mga pagtatantiya, ang isang banggaan ng isang 
katulad na uri ay naaaninag sa pagitan ng Milky 
Way at ang kanyang kapit-bahay na si Andromeda. 20 
Ang dalawang kalawakan ay papalapit sa isa’t isa 
sa bilis ng halos 500,000 km (310,685 mph) kada 
oras. Alalahanin na ang mga ito ay hiwalay sa isang 
distansya na 2.2 milyong taong liwanag, kaya ang 
isang banggaan ay malapit na sa paligid ng 3 bilyong 
taon. 20 

Mayroong humigit-kumulang 200 bilyong bituin 
sa Milky Way, isa lamang sa mga ito ang Araw. Ang 
Milky Way ay may pangkabilogang sukat na 100,000 
taong liwanag. Ang pagdadalang-tala ay nagaganap 
sa isang tulin ng 630 km bawat segundo (391 mps), 
nagpapatuloy ito sa bilis na 900,000 kph (559234 
mph) patungo sa Star Vega. 

Ang Kumpol Hercules binubuo ng 100 na maliit 
na kalawakan at namamalagi sa layo na 650 milyong 
taong liwanag mula sa Mundo. 


Ang Sistemang Pang-araw 

Sa nakahiga sa gitna ng Milky Way, ang Solar 
System ay may kabilogang sukat na 12 bilyong km 


20. http://www.newsandevents.utoronto.ca/bin/000414b.asp; http:// 
www.biltek.tubitak.gov.tr/haberler/gokbilim/2000-05-3.pdf 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


(7,566,454,306 milya). Ang araw, na matatagpuan 
sa layo na 30,000 taong liwanag mula sa sentro ng 
Milky Way, ay pinaniniwalaan na nasa paligid ng 4.5 
hanggang 5 bilyon na taong gulang. 

Ang Araw ay nagbabagong-anyo sa 564 milyong 
toneladang haydrodyen sa 560 milyong toneladang 
helyum sa bawat segundo. Sa proseso, 4 na milyong 
tonelada ng gas ang lumalabas bilang sinag ng 
enerhiya. Kung ang pag-uusapan an gang nawalang 
masa, ang Araw ay nawawalan ng 4 milyong tonelada 
ng masa bawat segundo at 240 milyong tonelada 
bawat minuto. Ipagpalagay lang na ang araw ay 
tuloy-tuloy na gumagamit ng enerhiya sa bilis na ito 
para sa nakalipas na 3 bilyong taon, nangangahulugan 
ito na hanggang ngayon, ito ay nawalan ng 400 
bilyong . milyong masa. Gayunpaman, kahit na isang 
napakalaking halaga ito, ito ay katumbas lamang sa 
halos 1/5000 ng kasalukuyang masa ng Araw. 

Ang temperatura sa ibabaw ng Araw ay 6000 
digri C° (10,832 F). Ang init ng kalagitnaan nito, 
sa kabilang dako, ay umabot sa 20 milyong digri 
C°. Habang ang temperatura ng Araw ay patuloy 
na tumataas, gayon din ang kabilogang sukat nito. 
Ito samakatuwid ay itinuturing na isang posibilidad 
na ang kailanmang-lumalagong Araw ay maaaring 
isang araw sumabog at oras ito ng maaring maging 
katapusan ng mga planeta na pinakamalapit dito, ang 
^ Mercury, ang Venus, ang Mundo at ang Mars. 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


Eksaktong 324,529 beses na mas malaki kaysa sa 
Mundo, ang Araw ay may masa na 2 x 10 27 tonelada, 
na isang bilyong beses sa isang bilyong beses sa 
isang bilyon, na pinarami ng dalawang beses, at 
isang napakalaki na radyos na 700,000 km, o 434.969 
milya. 21 

Ang Banal na Qur’an ay nagpapaalala: 

“Pinagpala ang gumawa ng mga konstelasyon 
sa langit at ginawa roon ang isang lampara at isang 
kumikinang na buwan.” (Al-Furqan, 61) 


Ang mga Kalangitan ay Patuloy na 

Lumalawak 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsasaad 
na palaging pinapalawak Niya ang walang mintis na 
nilalang na kalangitan. Ipinahayag ng ay ah: 

“At ang langit, itinaas Niya ito nang may 
kapangyarihan, at tiyak na Kami ang mga gumagawa 
ng mga bagay na sapat.” (Ad-Dhariyat, 47) 


21. Tingnan sa, http://www.physics.metu.edu.tr/~ecevit/bilinen_e - 
rengercekleri.ppt, (Na-access: 21. 06. 2007); http://gokyuzu. 
org (Naaccess: 21.06.2007); http://www.ozahin.8k.eom/NN/2. 
htm. (Na-access: 16.10.2004); Yusuf al-Hajj, Mawsuatu’l- 
I’cazi’l-Ilmi,, p. 413-417; Akram Ahmed idris, al-Falakwa’t- 
TibbAmamaAzameti’ 1-Qur’an, 19-112; Prof. Dr. OsmanQak- 
mak, BirQekirdektiKainat, p. 66. 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Noong 1929, natuklasan ng mga siyentipiko na 
ang nebula 22 ay patuloy na naglakbay nang malayo 
mula sa ating kalawakan, ang isang paghahanap 
na ginamit sa dakong huli bilang batayan para sa 
teorya na ang espasyo ay dumaranas ng patuloy 
na pagpapalawak. 23 Ayon sa teorya na ito, walang 
alinlangang isa sa mga pinakamahalagang punto sa 
pag-iisip sa pananaliksik sa espasyo ng ika-20 siglo, 
ang mga kalawakan ay lalong lumilipat mula sa isa’t 
isa sa katapat ng naipon na layo. 24 

Nang malapat na ang teorya na ito sa mga bagay 
sa espasyo noong 1950, ang mga siyentipiko ay 
nagpatuloy upang makalkula ang bilis kung saan ang 
mga kalawakan ay naglalakbay mula sa bawat isa. 
Habang ang isang kalawakan na 10 milyong taong 
liwanag ang layo mula sa ating sarili ay gumagalaw sa 
bilis na 250 km bawat segundo, ang bilis ng paglayo 
ng isang kalawakan na 10 bilyong taong liwanag ang 
layo ay 250,000 km bawat segundo. 25 

Na ang sansinukob, ang kadakilaan nito na 
nabanggit dito, ay patuloy na lumalaki sa sukat na hindi 
nananatiling pareho, ay nagpapakita ng imposibleng 



22. Ang mga Nebula ay ang napakalaking mga puting lugar, bukod 
sa mga bituin, na natagpuan sa espasyo, na ibinigay ang pangalan 
dahil ang kanilang pagkakahawig sa mga maputi na ulap. 

23. CelalKirca, Kur’an-i Kerim’de Fen Bilimleri, p. 165; isang-Najjar, 
as-Sama, p. 82-93; FarukYilmaz, KainatmYaratili§i, p. 64-67, 255- 
258. 

24. §akir Kocaba§, Kur’an’da Yaratili§, Istanbul 2004, p. 19. 

25. Prof. Dr. Osman £akmak, Bir £ekirdekti Kainat, p. 28. 






PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


lubos na maiintindihan ang Kaluwalhatian ng 
Makapangyarihan. 

Ang maayos na pagpapahayag sa damdamin ng 
pagkamangha na nagtatakip sa isa sa pagninilay sa 
mga hindi mabilang na mga pagpapakita ng Banal na 
Kamahalan: 

Dakila ka Panginoon, dakila, pinaka-dakila, 

Ang iyong kadakilaan ay isang hibla! 

(Ali Haydar Bey) 

Patuloy na pinalawak ang napakalawak na 
sansinukob na ito, ang Allah, ang kaluwalhatian sa 
Kanya, ay mag-rolyo ulit, tulad ng isang eskriba na 
nagrorolyo ng isang piraso ng papel. 26 Muli, kapag 
dumating na ang oras, ibabaguhin Niya ang Mundo 
sa ibang uri ng lupa, at ang kalangitan sa kalangitan 
ng isa pang uri. 27 Nagdudulot ito ng paglikha ng isang 
bagong sansinukob, na nagsasaad ng Simula ng isang 
bagong buhay. 28 


Ang Pitong Langit 

Sa Banal na Qur’an, ang Makapangyarihan ay 
nagbanggit din ng pitong langit o mga antas ng 
kalangitan. Ang pagpapalagay kung ano ang nabanggit 


26. al-Anbiya, 104. 

27. Ibrahim, 48. 

28. Tingnan sa, an-Najjar, as-Sama, p. 82, 105-106, 187-194; http:// 
www.biltek.tubitak.gov.tr, Evren / EvreninKaderi / Kapali Evren. 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


hanggang sa ngayon ay tumutukoy sa unang antas, 
kung papaano ang pangangatwiran at pang-unawa ng 
tao ay inaasahang makukuha ang mga misteryo ng 
iba? 


Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsabi: 

“Sino ang lumikha ng pitong langit sa itaas ng 
bawat isa; wala kang nakikitang kawalan ng kabutihan 
sa paglikha ng Mahusay na ng Allah; pagkatapos 
ay tumingin muli, may nakita ka bang anumang 
gulo? Pagkatapos ay tumingin ka ng pabalik-balik; 
ang iyong pagtingin ay babalik sa iyo na nalilito 
habang ito ay pagod. At tiyak na pinalamutian natin 
ang mababang langit na ito na may mga ilawan at 
ginawa Natin ang mga misayl na ito para sa mga 
diyablo, at Ating inihanda para sa kanila ang parusa 
ng pagsunog.” (Ai-Muik, 3-5) 

Ngayon, iangat ang iyong ulo at ibaling ang iyong 
paningin sa kalangitan! Pag-isipan ang hindi mabilang 
na mga bagay sa kalawakan, na hindi pumapalta kahit 
na sa isang ikalawang segundo sa kanilang daangtala 
sa gitna ng kagalang-galang na pagkakasunud-sunod 
na ito, ang bawat isa ay puno ng isang misteryo at 
karunungan sa kanyang kilos. 

Kung ang Mundo ay hindi umiikot sa axis nito, ang 
isang bahagi nito ay patuloy na magiging maliwanag, 
habang ang kabilang panig ay mapapahamak sa 
panghabang-buhay na kadiliman. Walang paraan ng 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


paghihiwalay ng mga oras ng trabaho mula sa mga 
oras ng pahinga. 

Mayroon ding likas na karunungan sa katunayan 
na ito ay tumatagal ng 24 oras para sa Mundo upang 
umikot isang beses sa paligid ng aksis nito. Kung ito 
ay tumagal ng mas mahaba, ang Mundo ay naging 
isang bagay na tulad ng Mercury, kung saan ang 
pagkakaiba sa pagitan ng araw-araw at gabi-gabi na 
init ay lumampas sa 1000 °C 1,832 F). Ang labis na 
init ay sana nakakapaso sa Lupa sa mga mahabang 
araw na iyon, na mag-iiwan lamang sobrang lamig 
pagdating ng gabi, na nagyeyelo sa lahat ng bagay. 

Tandaan kung paano ang Makapangyarihan ay 
nagbigay ng kumot sa araw ng gabi at nagbigay sa dati 
ng isang panahon sa trabaho, habang ang huli ng isang 
panahon sa pamamahinga. Isipin ang mga palatandaan 
ng Banal na Kakayahan at Awa sa kanilang walang 
humpay na paghagad ng bawat isa! 

Muli, kung ang Mundo ay hindi umiikot sa paligid 
ng Araw sa isang kiling ng 23 digri at 27 minuto, hindi 
sana nagkaroon ng apat na panahon na mahalaga 
para sa buhay. Bukod dito, kung ang Mundo ay hindi 
nabigyan ng pagkiling na ito, ang tubig na naglalaho 
mula sa mga karagatan ay maaaring dumaluyong sa 
hilaga at timog, na magiging nakakatakot na malaking 
bato na yelo and mga kontinente. 

Kung ang buwan, halimbawa, ay 50,000 na 
milya ang layo mula sa kung saan ito ngayon, ang ^ 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pagtaas ng tubig ay napakalaki na ang mga kontinente 
ay magunaw nang doble araw-araw. Kahit na ang 
makapangyarihang mga bundok ay magkakaroon ng 
bagbag upang lubusin ang paglipol, sa halos pagkislap 
ng isang mata. 29 

Kaya nga, huwag kang manatili na namangha 
sa kalangitan dahil lamang sa kalawakan nito at 
sa mga bituin na ipinagmamalaki nito. Sa halip, 
magpatuloy ka sa pagmuni-muni sa Lumikha nito at 
kung paano Niya ginawa at inayos ang lahat! Paano 
ba pinagsasama ng Makapangyarihan ang lahat ng 
mga napakalaking mga bituin nang walang nakikitang 
haligi o talasok? 

Isipin lang ang Araw at ang Buwan; May panahon 
ba sila ng pagkasira? Mayroon bang isang panahon na 
sila ay ipinadala upang ayusin? Habang naglalakbay 
sa kanilang itinalagang daangtala ang mga anumang 
hindi mabilang na mga bagay sa espasyo, may 
pagkakataon bang sila ay lumabas sa kanilang Banal 
na kurso at nagkaroon ng aksidente? 


Ang Pagtigil sa pagmumuni-muni ay isang 
malaking kasalanan 

Tunay na kamangha-mangha na ang tao ay 
nahahaling ng makita ang marangya at pinalamutian 



29. Tingnan, ilim-Ahlak-iman, na inihanda ni, M. RahmiBalaban, D - 
yanet Publishing, Ankara, p. 187. 






PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


na palasyo. Ang tanawin ay hindi kailanman nawala 
sa kanyang isip, habang patuloy niyang ipinakalat 
ang balita ng kagandahan nito sa iba sa buong 
buhay niya. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na 
pagtanaw sa dakilang obra maestra ng sining na 
ang sansinukob, siya ay umurong pabalik mula sa 
lubusang pagsasalamin nito at nahiyang banggitin 
ito. Hindi niya pinansin ito at siya ay nagpatuloy na 
parang ito ay isang bagay na pangkaraniwan. Hindi 
niya nalalaman na ang palasyo na hinahangaan niya 
ay isang maliit na butil ng Mundo, na siyang isa sa 
pinakamaliit na parte ng napakalaking sansinukob ... 

Ang isang taong hindi nakaalala sa pagmumuni- 
muni sa Banal na Kapangyarihan ay kahawig ng isang 
langgam sa mga talinghaga sa ibaba: 

Ang isang langgam ay nagtayo ng isang 
pugad sa palasyo ng isang hari, na napapalibutan 
ng matataas na pader, na itinayo sa isang matatag 
na pundasyon, pinalamutian ng pinaka-sikat na 
kasangkapan at namutiktik ng mga tagapaglingkod. 
Nang makasalubong nya ang mga kaibigan habang 
lumalabas siya mula sa kanyang pugad, ang langgam 
ay nagsasabi sa kanila tungkol sa walang anuman 
kundi ang pugad nito, ang mga mumo na nakalap 
at kung paano ito tinipon para sa kinabukasan. Ang 
langgam ay lubos at halos walang pag-asang mag- 
isip tungkol sa kahanga-hangang palasyo kung saan 
ito ay naglalakad at ang kapangyarihan, karilagan at 
kapangyarihan ng hari. Ang kamangmangan nito ay 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


mas pinagsama sa katotohanan na ganap na hindi nya 
alintana ang mga nakatira roon. 

Ang isang ignoranteng tao ay walang pakialam 
sa mga banal na obra maestra ng sining ng 
Makapangyarihan, sa mga anghel at sa mabubuting 
tao na nabubuhay sa Kanyang kapangyarihan. 

Walang paraan na ang isang langgam ay maaaring 
magkaroon ng kamalayan sa isang palasyo at sa 
mga kagandahanna ipinagmamalaki nito. Ngunit sa 
pamamagitan ng pagmumuni-muni at imahinasyon, 
mga kawani na tao ay maaaring maglakbay sa 
maraming mga kaharian. Sa isang mapagpakumbaba 
na pagbabalik para sa hindi mabilang na mga biyaya 
na ipinagkaloob sa kanya ng Makapangyarihan, 
maaaring matukoy ng isang tao ang kanyang kawalan 
at kahinaan, at magpatirapa sa pasasalamat. Tanging 
ang isang ‘tao’ lang ay maaaring makagawa nito; o 
sa ibang salita, tanging yaong mga gumagawa nito 
ay maaaring magdala ng karangalan ng pagiging 
makatao. Sa katunayan, ang sangkatauhan ay may 
natural na predisposisyon at kakayahan para sa 
pagmumuni-muni. Ang unti-unti na pag-aaksaya sa 
potensyal na ito sa pamamagitan ng hindi paggamit 
nito ay pagtataksil sa tiwala ng Diyos at nagpapaalam 
sa isa sa mga takdang katangian ng karamihan sa mga 
tao. 



Ang dakilang Mawlana Rumi ay nagbibigay ng 
sumusunod na parabula upang ilarawan ang mga 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


gumagala na nagpapakita ng mga walang hanggang 
misteryo at karunungan sa Mundo na may hindi 
ginagamit na puso at tumugon sa nakasisilaw na Banal 
na mga mensahe na lumalabas mula sa paglikha na 
napakakonti ay isang walang saysay na pahiwatig . 

“Isang baka, ang isang araw ay dumating sa 
Baghdad at naglalakad sa paligid ng bayan mula sa 
isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Ngunit sa gitna 
ng lahat ng mga magagandang pasyalan, panlasa at 
mga obra maestra, tanging ang ilang mga pakwan 
at mga ng balat ng pakwan ibinagsak sa gilid ng 
kalsada ang nakuha ng kanyang pansin. Sa bagay, ang 
pagtanaw ng isang baka o isang asno ay nakapako 
lamang sa dayami na nakakalat sa isang kalsada, o 

sa mga damo na lumalaki mula sa mga paligid nito.” 

(Mathnawi, v.4, couplet: 2377-2329) 

Sinasabi na may isang tao noong kapanahunan ni 
Musa-sumakanya nawa ang kapayapaan-na patuloy 
na sumamba sa loob ng tatlumpung taon; kaya ang 
mga ulap ay nagsimulang magbigay ng lilim sa kanya 
sa panahon ng kanyang mga pagsamba, dahil sa 
kanyang pagiging madasalin. Ngunit dumating ang 
isang araw na hindi lumitaw ang ulap, na nag-iwan sa 
tao na manalangin sa ilalim ng araw . Pumunta siya 
sa kanyang ina upang malaman kung alam niya ang 
dahilan. 

“Baka nagkasala ka”, siya ay nagkomento. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


“Hindi”, sumagot siya.“Hindi ako naniniwala na 
nagkasala ako!” 

“Hindi mo ba tinitingnan ang kalangitan, ang mga 
bulaklak? Tinalikuran mo ba ang pagmumuni -muni 
sa kaluwalhatian ng Allah sa kabila ng pagkakita mo 
sa kanila?” Tanong niya. 

“Oo”, ang tao ay nagpahayag.“Nabigo akong 
magmasid sa mga nakikita kong kagandahan sa 
paligid ko.” 

“Naghahanap ka ba ng isang mas malaki pang 
kasalanan kaysa iyon?” Sabi ng kanyang ina. 

“Kailangan mong magsisi agad!” 

Ang isang mananampalataya na may tamang 
pag-iisip ay dapat na hindi makalimot sa tungkulin na 
pagmumuni-muni. 

Kapag mas nalalaman ng isang tao ang tungkol 
sa kadakilaan ng sining ng Makapangyarihan, mas 
higit na pinagmumuni-munihan nya ito, mas malaki 
ang kanyang karunungan sa Kaluwalhatian ng 
Pinakamamahal na Makapangyarihan at magiging 
mas malapit sya sa Katotohanan . 

Si Ali -kaluguran nawa sya ng Allah- ay nagsabi, 
“Ang pagpapalawak ng kaalaman sa Qur’an na may 
ilang kaalaman sa astronomiya ay nagbibigay-daan sa 
isang tao na lumago sa pananampalataya at katiyakan”, 
© pagkatapos ay sinipi niya ang sumusunod na ayah: 
- 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


“Tunay na sa pagkakaiba-iba ng gabi at ng araw, 
at kung ano ang nilikha ng Allah sa langit at sa lupa, 
may mga palatandaan para sa isang tao na nagbabantay 
(laban sa kasamaan).” (Yunus, 6) 

Ang bawat isang nilikha ng Makapangyarihan, ay 
naglilingkod sa isang tiyak na layunin sa loob ng Banal 
na kaayusan. Hanggang ngayon, ang sangkatauhan ay 
nakakakilala sa ilan lamang sa mga layuning ito. Ang 
karunungan na hindi nakikita at hindi pa naiintindihan 
ay mas higit pa sa bilang kumpara sa mga naisip na 
at naintindihan. 

Kung alam namin kung ano ang tunog, ito ay 
dahil mayroon kaming pandining na parte ng katawan 
tulad ng mga tainga. Kung alam natin ang kulay, ito ay 
salamat lahat sa ating mga mata. Sino ang nakakaalam 
ng maraming mga Banal na mga patunay sa walang 
katapusang kaharian na kung saan tayo ay walang 
pasubali walang bakas ng kaalaman, dahil lamang 
tayo ay pinagkaitan ng pandining na parte ng katawan 
upang pakiramdam ang mga ito. 30 


30. Ang uniberso, ayon sa mga iskolar na Muslim, ay binubuo ng mga 
sangkap at aksidente. Ang mga sangkap ay materyal na mga enti- 
dad. Ang mga aksidente, sa kabilang banda, ay ang mga katangiang 
nakikita ng isang materyal na nilalang. Halimbawa, ang kulay at 
amoy ay mga aksidente na napapansin lamang sa pamamagitan ng 
pagkakaroon ng materyal na pagkatao. Tulad ng nabanggit sa itaas, 
ang kulay ay hindi nakita kung walang bagay na tulad ng paningin, 
at amoy kung walang para sa pang-amoy. Tulad ng pagsisimula ng 
isang buhay ng isang natatanging katangian sa Kabilang Buhay, 
ipagpalagay na nagsisimula na nating makita ang mga aksidente 

-Cxgp/B 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Dahil sa isang limitadong kapangyarihan ng 
katwiran, paano maunawaan ng ganap ng tao ang 
Allah, kaluwalhatian sa Kanya, kung hindi nga 
niya lubos na maunawaan ang mga nilalang at ang 
kanilang mga tiyak na katangian? Ang mga iskolar na 
Muslim, na nasilayan ng konti ang kaluwalhatian ng 
Makapangyarihang Diyos at ang mga pagpapahayag 
ng Kanyang mga katangian, ay napilitang tanggapin, 
sa pagkamangha at pagsikat: 

“Upang maunawaan Siya, dapat intindihin na 
Hindi siya maaaring maunawaan.” 

Ito ay dahil nilikha ang mga nilalang na walang 
paglalarawan o paghahayag ng mahahalagang 
katotohanan ng Makapangyarihan. Lahat ng nilikha 
ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay binubuo ng 
mga kumbinasyon ng mga katangian ng Banal. Ang 
katotohanang walang nilikha na isang espasyo na 
maaaring magtiis sa isang mahahalagang pagpapahayag 
ng Makapangyarihang Diyos ay napatunayan sa 
pamamagitan ng Banal na tugon na “Hindi mo ako 
makakakita” 31 na ibinigay kay Musa -sa kanya ang 
kapayapaan- sa kanyang matibay na kahilingang 
masilayan ang Makapangyarihang Diyos, bilang isang 
resulta kung saan siya ay nahimatay pagkatapos. Ito ay 



ng isang ganap na likas na katangian na tulad ng nalalaman na 
isinasaalang-alang ang maraming iba pang mga aksidente na umii- 
ral, dito sa Daigdig, na walang hanggan sa ating pang-unawa. 

31. al-Araf, 143. 








PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


para sa kadahilanang iyon na, sa halip na nakikita ang 
katotohanan na Makapangyarihan sa lahat, ang tao ay 
limitado ng isang kakulangan upang maunawaan ang 
katotohanan ng Kanyang mga katangian. 

Ang yumaong Necip Fazil ay eleganteng 
naglalarawan dito : 

Ang mga atomo na nagsasaya, pinalamutian, 
maligaya, 

At isang ilaw sa paligid, isang ilaw sa paligid, 

Ang isang arkitektura na napuluputan, ang sarili 
napuluputan, 

Kilalanin kita O Panginoon, ang Sikat na Hindi 
Nakikiilala! 


ANG KAPALIGIRAN 


Ang hangin na bumabalot sa mundo ay nagtataglay 
ng maraming mga lihim at may mga pumailalim na 
maraming mga karunungan. Ang mga ulap na biglang 
lumilitaw sa kalangitan, ang hangin na umaagaas sa 
himpapawid, kung minsan ay magaan kung minsan 
ay isang pagputok, mga kidlat na naglalabas ng 
napakalaking tunog, ang pag-ulan, ang pagbagsak ng 
niyebe; ang bawat isa ay isang kamangha-manghang 
paghahayag na nangyayari kasabay ng isang kahanga- 
hangang hakbang. 


Ang Banal na Qur’an ay nagpatawag sa tao upang 
magmumuni-muni sa gayong mga pagpapahayag na e 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


laganap sa pagitan ng Lupa at kalangitan at upang 
makita ang mga katibayan na nagpapatunay sa 
Kapangyarihan ng Makapangyarihan, na nagsasabi: 

“Tiyak na sa paglikha ng kalangitan at lupa at 
pagpapalitan ng gabi at ng araw, at ang mga barko 
na naglayag sa dagat na may pakinabang sa mga tao, 
at ang tubig na ipinadala ng Allah mula sa ulap, ay 
nagbibigay ng buhay kasama nito sa lupa pagkatapos 
ng kamatayan nito at kumalat sa lahat ng ito (mga 
uri ng mga hayop), at ang pagpapalit ng mga hangin 
at ang mga ulap na naging masunurin sa pagitan ng 
langit at ng lupa, may mga palatandaan para sa isang 
taong nakakaunawa.” (ai- Baqara, 164) 

Ang kapaligiran, na mahabaging nakapaligid 
sa ating Mundo, ay isa sa mga pinakamagandang 
utos ng Makapangyarihan sa lahat na tumutukoy sa 
Kanyang walang hanggang awa para sa mga tao. 
Ito ay binubuo ng 77% nitroheno, 21% oksiheno at 
1% ng isang kumbinasyon ng carbon dioxide, argon 
at iba pang mga gas. Kaya madaling nasusunog ang 
oksiheno na tinatantya na ang bawat pagtaas ng isang 
daang oksiheno na lampas sa 21% na sinasabi, ay 
maaaring magdagdag sa posibilidad ng isang sunog 
sa pamamagitan ng pagsindi ng 70%. Ang isang 
proporsyon ng oksiheno na labis sa 25%, sa kabilang 
banda, ay higit pa sa sapat upang maging abo ang 
!i karamihan ng mga gulay na kinakain natin . 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


Sa isa pang tala, sa kabila ng patuloy na paggamit 
ng oksiheno at carbon dioxide, ang kanilang mga 
proporsyon sa hangin ay pinananatili. Kung ang 
mga tao at lupa lamang na naninirahan sa lupa, 
ang gumagamit ng lahat ng oksiheno sa hangin na 
nagiging carbon dioxide, sa matulin na panahon, ang 
mga ito ay nalalason sa pamamagitan ng paglanghap 
ng carbon dioxide, na kung saan ay nadagdagan sa 
isang kabaligtaran na proporsyon sa nagpapababa ng 
oksihenon. Ngunit ang Kapangyarihan na lumikha 
ng sansinukob ay lumikha rin ng mga halaman. At 
sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng kakayahang 
i-proseso ang carbon dioxide at gawing oksiheno, 
binigyan Niya ang sansinukob ng isang kahanga- 
hanga na balanse at isang buhay na hindi kailanman 
huminto. 

Ang pang-ibabaw na bahagi ng Mundo ay 
naitakda na may tulad na takdang sukat na kung ito 
ay mas makapal pa, ito ay maaaring makakuha ng 
lahat ng carbon dioxide at oksiheno, na hahantong sa 
katapusan ng lahat ng mga halaman. 32 

Ang oksiheno ay isang mahalagang 
pangangailangan para sa tungkuling biochemical na 
patuloy na ginaganap ng ating mga katawan sa bawat 
saglit. Tayo ay walang humpay na humihinga ng hangin 
sa pamamagitan ng ating mga baga at pagkatapos ay 


32. Tingnan sa, ilim-Ahlak-iman, inihanda ng: M. Rahmi Balaban, p. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


huminga nang malakas ng parehong hangin. Na ang 
isang angkop na kakapalan ng oksiheno sa kapaligiran 
ay kinakailangan upang mapaunlakan ang prosesong 
ito ng paglanghap-paghinga na nagpapakita na ang 
pagkakataon ay hindi maaaring maglaro ng isang 
kamay sa pagpapanatili ng maselang proporsyon na 
ito. Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, na lumikha ng 
ating mga katawan sa isang paraan na nangangailangan 
ng patuloy na pangangailangan para sa oksiheno, 
ay biniyayaan tayo ng ating pinakamahalagang 
pangangailangan. Hindi lamang Niya ginawa ang 
oksiheno na madaling makuha, inilagay din Niya ito 
sa hangin sa pinakamainam na proporsyon. Ang bawat 
simpleng paghinga na ginagawa natin ay sa katunayan 
ay isang komplikado at makabuluhang ehersisyo at 
isang napakalaking Banal na regalo. 

Sa pagsakay natin sa isang bago at magarang 
eroplano, naririnig natin ang isang patalastas bago 
ang paglipad, pinapayo sa atin na “Magsuot ng mga 
maskara ng oksiheno na awtomatikong ilalagak sa 
panahon ng isang pagbaba sa presyon sa mataas na 
altitude.” 

Ngunit sa pang-araw-araw na buhay, walang isa sa 
atin ang nagdadala ng kaunting pag-aalala na, ang dami 
ng oxygen sa hangin ay tataas, sabihin nating, 25% o 
baba sa 18% bukas at sabik na magmadaling bumili 
ng maskarang oksiheno. Ang isang mananampalataya 
o hindi, ang bawat isang tao ay humahantong sa isang 
buhay na lubos na nakasalalay sa Banal na kaayusan. 
- 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


Ang buhay ay hindi matanto kung alam ng isa na 
ang bawat isa ay may nakaaligid na pagbabanta sa 
kanyang buhay . 

Ang hangin ay katulad din ng isang salamin na 
nagpapaliwanag sa ating kapaligiran. Ang liwanag ay 
hindi maaaring makapagliwanag nang hindi nakikipag- 
ugnayan sa bagay. Ang isang ilaw na bumangga sa 
isang bagay ay kumakalat sa paligid, tulad ng isang 
paputok, na mga anyo ng init at liwanag. Dahil 
walang mga maliliit na butil tulad ng mga molekyul o 
atomo sa bakanteng espasyo sa labas ng kapaligiran, 
mananatili sila sa kadiliman, sa kabila ng kanilang 
pagtanggap ng liwanag ng Araw . 

Ang Buwan, halimbawa, na walang isang 
kapaligiran, ay walang patong ng gas na maaaring 
magkalat ng papasok na liwanag galing sa Araw 
at maliwanagan ang mga paligid nito. Para sa 
kadahilanang iyon, habang ang ibabaw ng Buwan ay 
maliwanag, ang ibabaw sa itaas ay laging nananatili sa 
dilim sa kabila ng pag-ulan ng liwanag. 


Ang mga kahanga-hangang paghahayag na ito ay 
malinaw na mga katibayan na ang Mundo ay nilikha sa 
isang paraan upang mabuhay ang tao ay ayon sa isang 
napakahalagang layunin. Kasama ng pagiging isang 
dakilang pagpapala ng Makapangyarihan sa lahat sa 
Kanyang mga tagapaglingkod, ang maselang balanse 
na nagbibigay buhay ay patunay ng Kanyang pag-iral 
at walang katapusang kapangyarihan. Na ang bawat 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


isa sa sansinukob ay gumagalaw alinsunod sa isang 
itinakda na Banal na programa at na ang lahat ng bagay 
na nakatagpo natin ay nagpapakita ng isang panloob 
na piano, sukat at kaayusan ay nangangailangan ng 
pagkakaroon ng isang Kapangyarihan na nagplano, 
nag-uutos at nagtatakda sa napakalaking balanse. 

Ito ay nag-udyok sa mga hindi naniniwala sa Banal 
na Kapangyariahan na maniwalang ang buhay at ang 
sansinukob ay nanggaling at umiiral sa pamamagitan 
ng purong pagkakataon, isang katawa-tawa at walang 
kabuluhan. 

Si Ismail Fenni Ertugrul (1855-1946) ay 
naglalarawan ng katotohanang ito sa pamamagitan ng 
sumusunod na paghahalintulad: 

“Ang pagkikilala sa isang sukatan at kaayusan 
sa anumang lugar, ang katwiran ay tiyak na 
nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang pag-utos at 
pagsukat na kapangyarihan. 

Ipagpalagay nalang na mayroon kang hardin. 
Nagkaroon ka ng hardinero na sunod-sunod na 
nagtanim ng puno sa paligid nito. Umuwi ka doon 
isang araw na nakita na ang ilan sa mga puno ng 
kahoy ay padaskul-daskol na itinumba dito at doon. 
Hinihiling mo sa hardinero ang isang paliwanag at 
siya ay nagsasabi sa iyo na ang mga ito ay itinumba 
ng isang biglaang bagyo. Tatanggapin mo ang sagot 
na iyon. Ngunit bumalik ka roon ng isa pang araw at 
sa pagkakataong ito ay nakita na ang mga puno ay 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


natumba sa isang desinyo; Halimbawa, nakikita mo 
na ang ikalimang puno sa bawat linya ay natumba 
sa lupa habang ang unang apat ay naiwan na hindi 
nagalaw at tinitingnan mo ang disenyo na ito sa buong 
hardin. Muli kang humingi ng isang paliwanag at ang 
hardinero ay muling nagsasabi sa iyo na ang bagyo 
ay ang dahilan. Maniniwala ka ba? Tiyak, hindi . Sa 
halip ay isisi mo ito sa masasamang hangarin ng isang 
tao. Kahit na ang unang kaso ay maaaring ipaliwanag 
sa pamamagitan ng pagkakataon, ang ikalawa ay 
hindi maaari; para sa oras na ito parehong sukat at 
pagkalkula ay dumating sa larawan.” 33 

Walang sinumang tao sa kanyang tamang pag- 
iisip ang maaaring lumaban sa katotohanan na ang 
sansinukob ay nanatili sa pamamagitan ng masusing 
pagkalkula at isang pinaka maselan na balanse. 

Ang nasa ibaba ay ilan sa mga pagkakataon ng 
Banal na balanse na ito: 


Presyon ng Hangin 


Ang mga gas na bumubuo sa kapaligiran ay 
nagpapataw ng isang presyon ng humigit kumulang 
na isang kilo sa isang isang sentimetrong parisukat na 
lugar, o 14.22 libras kada parisukat na pulgada. Ibig 
sabihin, ang katawan ng tao ay nasa ilalim ng patuloy 


33. Iman Hakikatleri Etrafmda Suallere Cevaplar, p. 21-22, Sebil Pu - 
lishing, Istanbul, 1978. 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


na presyon ng 15 tonelada ng timbang. Subalit ang 
Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay kahanga-hangang 
binalanse din ito. Anuman ang halaga ng presyon 
na maaaring nasa labas, ang ating mga katawan 
ay naglalaman ng parehong halaga ng panlabas na 
gumagalaw na presyon. Ang lubhang pagkakaiba sa 
presyon sa hangin ay ang dahilan ng mga sakit at 
pagdudugo ng ilong na naranasan ng ilan na umakyat 
sa mas mataas na lugar sa lupa. Ang mga astronawta, 
na tumatawid sa kabila ng kapaligiran, sa kabilang 
banda, ay maaari lamang maglakbay na may suot na 
mga uniporme na may presyon ng hangin na binuo 
sa loob. 


Ang Pagkakabagay-bagay ng Lamig at Init 

Sa kanilang kapasidad na mapanatili ang mataas 
na init, ang carbon dioxide at ang mga molekua 
ng singaw na sapat na ipinakalat sa hangin ay 
nagbibigay-daan sa pagpapanatili ng isang perpektong 
pagkakabagay-bagay. Hinihigop ng ilan ang mga sinag 
ng liwanag ng araw na dumarating sa araw, pinipigilan 
ng mga moleluka na ito ang sobrang pagtaas ng init. 
Kapag ang gabi ay bumaba at kapag binawi ng Araw 
mga sinag nito, ang init na nahihigop sa panahon 
ng araw ay pinipigilan ng mga molekula na ito sa 
himpapawid, tulad ng isang gusaling nagbibigay init, 
at hindi inilabas sa bakanteng espasyo. Dahil walang 
proteksiyon na bubong ng ganitong uri, ang Buwan, 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


halimbawa, ay pinaso ng sobrang init sa araw at nasa 
ilalim ng mahigpit na nakakapaltos na lamig sa gabi. 


Ang mga Hangin 

Ayon sa mga tuntunin ng mga layunin nito 
tungkol sa init, presyon, antas ng kahalumigmigan 
at maraming iba pang mga gawain na magaganap 
dito, ang kapaligiran ay nahahati sa iba’t -ibang mga 
patong. Ang tropospera, na una sa mga patong na ito, 
ay kung saan nagaganap ang ulan, niyebe at hangin. 
Ang patong ay umaabot sa halos 16 kilometro (10 
milya) sa kalangitan mula sa ibabaw na antas ng lupa 
at ang temperatura nito ay unti-unti na bumababa 
hanggang sa -56 ° C (-74 F). Itinatag sa patong ng 
atmospera na ito ang isang walang kapantay na paulit- 
ulit na sistema. 


Habang ang aksis ng Mundo ay tagilid sa isang 
maliit na bahagi, hindi lamang ang ekwador na rehiyon 
ang tumatanggap ng mga sinag ng Araw sa isang 
tuwid na tilapon. Nagbibigay ito ng pamamahagi ng 
init sa mga tropikal na rehiyon. Dahil sa mas mataas 
na temperatura sa mga rehiyong ito, ang isang mataas 
na halaga ng init ay naka-imbak; at ang imbakan 
ng init na ito ay nagbibigay-daan sa pagpapanatili 
ng kinakailangang puwersa at enerhiya para sa mga 
hangin. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Milyun-milyong tonelada ng tubig ang sumisingaw 
mula sa mga dagat at karagatan na umakyat sa 
marahang himpapawid. Mula doon, sila ay inihatid ng 
mga hangin sa mga lupang nangangailangan ng tubig. 
Bilang resulta ng paggalaw na ito, ang mga ulan ay 
hindi nakalaan lamang para sa mga basang rehiyon, 
ngunit, sa pamamagitan ng isang perpektong piano, 
bawat rehiyon ay tumatanggap ng angkop na bahagi 
ng pag-ulan. 

Ang dalisay na paggalaw ng kapaligiran ay 
nagbibigay-daan sa paglipat ng init. Sa tulong mula sa 
hilaga hanggang timog na paggalaw ng mga mababa 
at mataas na presyon ng sistema at ang malakas na 
alon, ang malamig na hangin ng hilagang mga latitud 
ay pababang papunta sa timog, habang ang timog na 
init ay papunta sa hilaga. 

Na ang Araw ay nagbibigay sa iba’t ibang bahagi 
ng Mundo ng may iba’t ibang mga lakas ng init ay 
nagbibigay-daan sa masa ng hangin sa kapaligiran 
upang uminit sa iba’t ibang mga antas. Ang mainit na 
hangin, na naaayon sa Banal na utos na ibinigay, ay 
agad-agad na umaangat. Ang itinuturing na paraan ay 
ang mga aktibong mapagkukunan ng hangin, na kilala 
bilang mababang mga sentro ng presyon sa mga maiinit 
na klima at bilang mataas na mga sentro ng presyon ay 
mga malamig na klima. Bilang isang resulta, ang mga 
maliliit na butil ng hangin ay nagsisimulang lumipat sa 
anyo ng hangin, kung saan ang kahalumigmigan, init, 
© lakas at enerhiya na matatagpuan sa kapaligiran, pati 

CNjjp/a- 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


na rin ang mga polens na lumalabas sa mga halaman, 
ay inilipat sa kanilang mga kinakailangang lugar. 

Ang Banal na Qur’an ay nagpahayag: 

“At Kami ay magpadala ng mga nag-aabonong 
hangin, at pagkatapos ay magpadala ng tubig mula sa 
ulap upang ibigay namin ito sa inyo upang mainom, o 
ikaw man ay magtatago nito.” (Al-Hijr, 22) 

Ang mga hangin, tulad ng ibang mga nilikha sa 
sansinukob, ay sumunod, sa ganap na pagsunod, sa 
kapangyarihan ng Higit na Makapangyarihan. Ito ay 
isang paraan ng awa kapag iniutos ng ating Panginoon 
na maging gayon, gayunma’y isang pagpapahayag ng 
isang mapangwasak na poot kapag, muli, ang ating 
Panginoon ay nag-utos. 

Ang isang malinaw na ilustrasyon ng katotohanang 
ito ay ang nasa ibaba ayah, na naglalarawan kung paanong 
ang lipi ng Ad ay nilipol ng isang malakas na bagyo: 

“Sapagkat nagpadala kami laban sa kanila ng 
isang nakapipinsalang hangin, sa isang Araw ng 
marahas na Sakuna. Na pumupol sa mga tao na parang 

mga puno ng palma na nabunot (mula sa lupa)” 

(al-Qamar, 19-20) 


Ang Iba Pang Mga Benepisyo ng Hangin 


Pati na rin ang pagpapasan sa malumanay na 
mga balikat nito ng milyun-milyong tonelada ng 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


tubig, ang hangin ay nag-aangat din ng mga eroplano 
na nakasakay ng daan-daang pasahero. Nagbibigay 
ito ng liwanag at init. Dinadala din nito, sa aming 
pandinig, ang mga tunog ng daan-daang iba’t ibang 
mga weyblengt na kung saan ang mga telepono ay 
marahil ang pinaka-dakilang halimbawa. 

Sa kabilang dako, ang hangin ay naghahandog 
sa atin ng pang-amoy para sa iba’t ibang uri ng 
mga pabango nang walang pagkahalo-halo. Kung 
hindi para sa atmospera, hindi rin natin magagawang 
marinig ang tao sa ating tabi, ni pumitik sa ilaw 
na umaasang makita kung ano ang nasa harapan 
natin. Umiikot sa ating mga baga, ang hangin ay 
gumaganap ng isang mahalagang gawain. Sa lahat 
ng ito, pinapaalala nito sa mga mananampalataya na 
may kakayahan para sa pagmumuni-muni ng walang 
hanggang kaluwalhatian, kapangyarihan at habag ng 
Allah, kaluwalhatian sa Kanya. 


Isang Banal na Salaan 



Ang patong sa itaas ng tropospera na umaabot 
sa taas na 50 km (31 milya) mula sa antas ng lupa ay 
tinatawag na estratospera. Ang mga estratospera ay 
humaharang sa mga mapanganib na sinag ng labis 
na enerhiya mula sa Mundo. Natagpuan dito ang 
patong ng osono. Ang isang molekula ng oksiheno 
na binubuo ng isang grupo ng tatlohang mga atomo, 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


ang mga osono ay nagsasala ng mga mapanganib na 
aspeto ng mga sinag ng Araw. 

Ang mga ultrayoladong sinag na ibinubuga ng 
Araw ay nagbabawas sa paglago ng mga halaman, 
nagiging sanhi ng kanser sa balat ng tao, pinsala 
sa mata at nakadagdag sa bilang ng panganib na 
makahuli ng mga nakakahawang sakit. Ang ginagawa 
ng estratospera ay kukuha ito ng ultrayoladong sinag 
na nagmumula sa Araw at ibinabalik kaagad, at muli 
ginagawa ang oksiheno sa osono sa pamamagitan ng 
isang mahusay na balanseng kemikal na reaksyon. 

Sa katunayan, napaka mapanganib na gas ang 
osono na ang paglanghap ng 1/200 gramo nito ay 
sapat na upang patayin ang isang tao. Ngunit tingnan 
lamang ang awa ng Makapangyarihan na ginawa 
Niya ang isang salaan mula sa gayong patong ng 
lason at inilagay ito na magamit sa pagpapanatili ng 
balanse ng klema at sa pagpigil sa isang pinsala na 
magkakaroon ng nakamamatay na mga kahihinatnan 
para sa mga tao. 


Ang Binabantayan Kisame 


Ang patong na umaabot sa 80 km, (49.7 milya) sa 
ibabaw ng antas ng lupa at kung saan ay itinuturing na 
ang gitnang patong ng atmospera ay ang mesospera, 
na naglilingkod bilang matatag na kalasag laban sa 
rumaragasak na mga bulalakaw. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Pagkatapos malagpasan ang mga balakid ng 
Jupiter, Saturn at ang Buwan, ang mga bulalakaw 
ay nasa ilalim ng puwersa ng grabidad ng Mundo 
at pumapasok sa atmospera sa isang hindi kapani- 
paniwalang bilis. Ang karaniwang tinutukoy na 
bulalakaw ay talagang isang bulalakaw na nakipag- 
ugnay sa atmospera at sinunog sa alikabok sa 
mesospera. Kung walang proteksiyon na ganitong 
uri na nakabalot sa Mundo, o kung ang kasalukuyang 
patong ay isang manipis na bahagi, milyon-milyong 
mga bulalakaw ang mahuhulog sa Mundo at magdala 
ng pagkawasak at pagsuntok ng hindi mabilang na mga 
butas sa ibabaw nito tulad ng sa Buwan. Ngunit dahil 
sa walang hanggang awa ng Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, ang mga higanteng kanyon na nakatali para sa 
Daigdig ay nagiging alikabok bago sila makarating sa 
ibabaw nito. Pagkatapos, ang bawat butil ng alikabok 
na ito ay nagiging Simula ng isang maliit na patak ng 
ulan. 

Ang pagbubuo ng mga ulap ay nangangailangan 
ng magagandang tipik na kombinasyon ng parehong 
lupa at espasyo. Maliban sa mga ito, ang mga tipik 
na ito ay kinakailangang umabot sa pinakamataas na 
antas ng atmospera. Ang mahalumigmig na hangin 
na papunta doon ay naglalapat ng lakas sa ubod at 
bumubuo ng isang tipik ng ulap. Ay on sa isang pisikal 
at matematikong piano, ang mga tipik ng ulap, ay 
magiging maliit na patak ng ulan, na kung saan ay 
i pagkatapos ay mahulog muli sa lupa. 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


Matagal na bago natuklasan ang bagay tungkol 
sa atmospera, ang Makapangyarihan, ang May-ari ng 
Lupa at kalangitan, ay nagsabi: 

“At ginawa Namin ang mga kalangitan na isang 
binabantayang kulandong at (gayunpaman) sila ay 
lumihis mula sa mga tanda nito.” (Al-Anbiya, 32) 


Ang mga Radyo Weyb 


Ang patong ng atmospera na nagsisimula mula 
sa 500 km (310 milya) sa itaas ng antas ng lupa at 
umabot sa isang taas ng 1000 km ay tinatawag na ang 
ionospera. Doon, ang mga atomo at molekula ay hindi 
nakakargahan ngunit nagiging ion, na sa pamamagitan 
ng pagtanggap o pagpapalabas ng mga elektron, sila 
ay kinakargahan ng kuryente. Bilang isang resulta ng 
mga atomo na ito ay naging ion sa pamamagitan ng 
paghigop ng mataas na enerhiya sa sinag ng Araw, 
ang init sa patong ay maaaring umaabot sa 2000 ° C. 
Para sa atmospera, ang ionospera ay tulad ng salamin 
na binubuo ng mga ions. Ang birtuwal na tumatama 
sa mga salamin ay ang mga elektromagnetic weybs 
ng radyo at mga walang kableng transmitters na 
umaangat sa espasyo, na ang ilan pagkatapos ay 
bumabalik sa Mundo. Ang mga binabalik na weybs 
pagkatapos ay aabot sa bawat isang sulok ng Mundo, 
na ginagawang posible ang sundin ang radyo at 
walang kableng pagsasahimpapawid sa lahat ng dako 
sa madaling paraan. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Tulad ng makikita, ang Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, ay nag-render ng Earth, isang napakalaking 
katawan sailing sa isang mabilis na bilis sa madilim 
na walang bisa ng espasyo, ang isang tahanan 
na nagtataglay ng buhay, nagtakda ng higit pa sa 
perpektong init. Pinagtibay ng isang kawili- 
wiling mainit-init klima, hindi kahit isang solong 
waft breezing sa pamamagitan ng Earth ay walang 
karunungan; kahit na isang solong dahon patak ng 
sarili nitong accord, walang dahilan. 

Angbawatnilalang, mula sapinakamaliithanggang 
sa pinakamalaki, ay isang larawan ng huwaran na mga 
aralin at isang Banal na obra maestra. 

Ang Makapangyarihan ay nagsabi: 

“Hindi ba ninyo nakikita na ang Allah ay gumawa 
ng mga bagay na nasa kalangitan at kung ano ang 
nasa daigdig na tapat sa inyo, at ginawang ganap sa 
inyo ang Kanyang mga pabor sa panlabas at sa loob? 
At sa pagitan ng mga tao ay siya na nakikipagtalo 
sa paggalang Si Allahkahit na walang kaalaman o 
patnubay, ni isang libro na nagbibigay liwanag.” 
(Luqman, 20) 34 

Talagang napakaganda para sa mga maaaring 
makabasa ng karunungan at katotohanan na dala ng 


34. Tingnan din, al-Jathiya, 13. 






PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


mga linya ng aklat ng sansinukob, maunawaan ang 
mga ito at dalhin sa kalaliman ng pagmumuni-muni! 35 


Mga Ulap, Ulan at Niyebe 

Pag-isipan ang mga ulap, higanteng mga barko 
na naglalayag sa kalangitan. Ang isa sa mga tungkulin 
ng mga ulap ay ang pigilan ang Mundo na malantad 
sa labis na init. Kapag ang temperatura ay tumaas, ang 
tubig ay sumisingaw sa isang mas mabilis na tulin, na 
bumubuo ng higit pang mga ulap. Ang mga sinag ng 
Araw ay umaaninag pabalik sa direksyon kung saan 
sila nanggaling, na nagpapanatili ng balanse ng init 
sa Mundo. 


Ang Allah, ang Kataas-taasang mahabagin, ay 
nagpapadala ng hangin bilang mga tagapagbalita 
ng ulan. Ang hangin, na may Banal na Utos, ay 
maglilipat ng bundok tulad ng mga ulap at magbigay 
patnubay sa kanilang mga nakaukol na lugar. Ang 
Makapangyarihan, na namamahagi ng mga ulap sa 
kalangitan hangga’t gusto Niya at nagtitipon sa kanila 
sa isa’t isa, ay kumukuha ng mga ulan mula sa kanila, 
kung saan pinahihintulutan Niya ang paglago ng iba’t 
ibang bunga sa Mundo. Ipinaaalaala niya sa atin na 
ito ang magiging paraan kung saan ang mga patay ay 


35. Tingnan, Prof. Dr. Osman Qakmak, Bir Qekirdekti Kainat, Istanbul 
2005, p. 118-131. 









ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


mabubuhay muli, na nais nya na tandaan ng mga tao 
ang dakilang larawan ng karunungan . 36 

Ang Makapangyarihan ay nagpapakita ng 
Kanyang awa sa kanino Niya naisin. Ang mga 
nalugod lalo nasa sulyap ng pag-ulan ay ang mga 
nasalanta ng isang matinding tagtuyot. Ang kanilang 
kawalan ng pag-asa ay agad nagging pag-asa . 37 
Para sa Makapangyarihan-sa-lahat Siya ay ang 
nagpapadala ng ulan matapos na sila ay nawalan ng 
pag-asa, at inilalantadNiya ang Kanyang awa; at Siya 
ang Tagapag-alaga, ang Pinupuri.” (as-Shura, 28) Ang 
Makapangyarihan-sa-lahat minsan ay gunagawa ng 
tagtuyot at sa iba naman ay ang ulan o nagpapaulan 
na may yelo na kaparusahan, na nagpaparusa 
sa Kanyang mga suwail na tagapaglingkod, na 
itinutumba ang Kanyang naisin at pinoprotektahan 
kung sino ang kanyang kinaawaan . 38 

Sa ibang salita, ang Makapangyarihan ay 
naghahanay ng ugnayan sa pagitan ng kalangitan at 
Daigdig sa linya ng pag-uugali ng tao at sa kanilang 
sariling panloob na mundo. 

Ang ulan ay ipinadala ng Makapangyarihan 
sa mga patak upang ang bawat isa ay nananatiling 
hiwalay sa sarili nitong kurso nang hindi nakikibahagi 
sa isa’t isa. Ang bawat patak ng ulan ay bumaba sa 




36. Tingnan, al-Araf, 57; Fatir, 9. 

37. Tingnan sa, ar-Rum, 48. 

38. Tingnan sa, an-Nur, 43. 






PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


kanyang nakatalagang tilapon, nang walang kahit 
konting pagkiling. Hindi rin ito darating nang huli, ni 
ang susunod na patak ay nagmamadali na maabutan 
ang patak na nasa ilalim nito. Kung ang buong 
mga tao at jinn ay magsanib pwersa sa paggawa ng 
isang patak ng ulan o kung sila ay sumubok lamang 
upang mabilang ang bilang ng mga patak ng ulan na 
nahulog sa isang solong lugar sa isang saglit, hindi 
nila magagawa ito. Tanging ang kanilang Lumikha 
lang ang nakakaalam ng kanilang eksaktong numero. 

Mayroon hindi masukat na karunungan sa 
malamig, nagyelo na patak ng graniso at sa mga 
natuklap na niyebe na nahulog tulad ng pinong koton, 
na kapwa binubuo ng mainam na tubig. 

Sino ang nagtataas ng mga patak ng ulan at niyebe 
na bumabagsak sa lupa hanggang sa pinakamataas 
na sanga ng mga puno? Sa katunayan, ang tubig ay 
ipinamamahagi sa bawat solong pulgada ng isang 
dahon ngunit ito ay hindi nakikita. Sa pamamagitan 
ng kanilang mga ugat na maliliit, ang bawat butil ng 
dahon at kasabay ng buong puno ay tumatanggap ng 
makatarungang bahagi ng tubig. 

Paano ito na ang tubig, na kung saan ay dapat na 
ang daloy ay sa isang pababang kurso, ay nagagawang 
umakyat hanggang sa tuktok ? 39 


© 


39. See sa, Imam Ghazzali, Ihya, VI, 67-68. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Kung ang mga patak ng ulan ay sumunod sa 
batas ng grabidad, ang bawat patak sana ay tatama sa 
Mundo sa bilis ng isang lumilipad na bala. At iyan ay 
nangangahulugan na ang mga nilalang na buhay ay 
makaranass ng agarang kamatayan sa mga kamay ng 
mga patak na tulad ng bala. Gayunpaman, ang bawat 
ulan ay bumabagsak sa lupa sa isang pare-pareho na 
bilis, dahan-dahan, nang hindi nagiging sanhi ng kahit 
pinakamaliit na pinsala. 

Nakahulma ayon sa isang tinukoy na sukat, ang 
tubig ay may hugis ng mga maliliit na ulan. Pagkatapos 
ay sa pamamagitan ng pag-angat ng puwersa ng hangin at 
ang pagkalikido ng mga patak, ang puwersa ng grabidad 
ay bumabalanse, na nagpapahintulot sa mga patak na 
matumbok ang lupa sa isang tuluy-tuloy na bilis. 

Ang mga katotohanang ito ay sapat na para sa mga 
nakatingin sa karunungan upang mapahalagahan kung 
gaano kamangha-mangha ang Banal na kaayusan at 
pagkakasundo, epektibo sa buong Mundo kung saan 
tayo nakatira. Walang mas malinaw pa na makikita 
nila ang walang katapusang kaalaman, kapangyarihan 
at karunungan ng Makapangyarihan sa pamamagitan 
ng gayong pagmamasid. 


PAGMUMUNI-MUNI S A LUPA 



Ang mga lingkod ng banal ay napakahusay 
sa pagmumuni-muni. Nakikilala nila ang wika ng 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


namumukadkad na mga bulaklak, huni ng mga ibon 
at mga puno na nagbubunga. Ang mga salamin nila 
sa kanilang espirituwal na buhay ay ang kagandahan 
at kagandahan na nakikita nila. Nakakuha sila ng 
isang kagandahan ng espiritu tulad ng mga bulaklak 
at pagkabukas-palad tulad ng mga puno na hitik sa 
bunga. Ito ang mga taong masuwerteng pinupuri ng 
Allah, kaluwalhatian sa Kanya, sa Banal na Qur’an . 

Pinalamutian ng Makapangyarihan ang ibabaw 
ng Mundo sa pinakamahusay na paraan na maiisip ng 
tao at ginawa itong angkop para mamuhay ang mga 
taob. Sa paglalagay nya ng mga landas at mga sipi 
sa ibabaw nito, ginawa niya ang lupa na angkop at 
banayad upang sa gaglakbay. 

Ang Banal na Qur’an ay nagsasaad: 

“Kung aino ang gumawa sa lupa ng isang 
pahingahang lugar para sa iyo at sa langit isang 
kulandong at kung (Sino) ang nagpapadala ng ulan 
mula sa ulap ay sya’ng nagdudulot na kasama nito 
pagkain para sa iyo ng mga bunga; kaya’t huwag kang 
magtayo ng kariba Isa mga pagsamba Si Allahhabang 
nalalaman mo itO.” (al-Baqara, 22) 


“Hindi ba’t Namin ginawa natin ang lupa bilang 
isang malapad na kalawakan, At ang mga bundok na 
tulad ng mga talasok?” (An-Naba, 6-7) 


“Siya ang gumawa ng lupa na maayos para sa 
iyo, samakatuwid magpatuloy sa maluwang na bahagi 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


nito, at kumain ng Kanyang kabuhayan, at sa Kanya 
ang pagbabalik pagkatapos ng kamatayan.” (Ai-Muik, 
15) 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsalita 
tungkol sa lupa sa Kanyang Banal na Aklat upang ang 
mga tao ay matuto sa karunungan tungkol dito. 

Sa itaas ng lupa ay para sa mga buhay, habang sa 
ibaba ng lupa ay para sa mga patay. 

Ang Makapangyarihan ay nagsabi: 

“Hindi ba’t ginawa ang lupa upang magkasama, 
ang buhay at ang mga patay ...” (al-Mursalat, 25-26) 

Ngayon, maingat na tumingin sa tigang na lupa; 
wala kang ibang makita kundi puro patay! Gayunpaman, 
kapag natutugunan ng tubig mula sa himpapawid, ito 
ay buhay na buhay at muling nakukuha ang berde nito. 
Lumalaki ang maraming halaman. Mula sa kalaliman 
ng kanyang dibdib lumitaw ang iba’t ibang anyo ng 
buhay. Pagkatapos ay pansinin kung paano pinalakas 
ng Makapangyarihan sa lupa ang napakalawak na 
bundok! Tingnan lamang kung paano Nakaimbak 
ang mga reserbang tubig sa ilalim ng mga ito? Paano 
Niya pinalabas ang mga bukal mula sa mga ito at 
bumubuo ng malawak na mga ilog sa Mundo? Paano 
lamang Niya itinaas ang matamis at dalisay na tubig 
mula sa tuyo na bato at marumi na putik? Paano ang 
tubig na ito ay nagbibigay buhay sa lahat ng bagay? 
Sa pamamagitan ng tubig, kung paano ng Allah, 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


kaluwalhatian sa Kanya, ibinangon mula sa lupa 
ang trigo, ubas, clovers, olibo, deyts, pomegranates 
at di mabilang na iba? Ang bawat isa ay may iba’t 
ibang hugis, kulay, lasa at aroma; sa bawat isa ang 
natatanging kagandahan, isang natatanging kasiyahan 
... Ang ilan ay nakahihigit sa iba sa mga tuntunin ng 
nutrisyon. Subalit ang lahat ay natubigan ng parehong 
tubig at lumabas mula sa parehong lupa . 40 


Mga Halaman 

Sa sandaling ang isang binhi ay nalagay sa 
lupa at nasalang ng kahalumigmigan ng lupa, ito 
ay magsisimula bilang isang resulta ng kung saan 
ang ibaba at itaas na mga bahagi nito ay bumuka at 
magbukas. Mula sa itaas na bahagi nito lumilitaw 
ang puno, na lumalaki na mas mataas pa kay sa 
lupa, habang mula sa mas mababang bahagi nito ang 
ugat, na kumakalat nang malalim sa ilalim ng lupa. 
Ito ay isang kamangha-manghang tanawin; sapagka’t 
bagaman ang binhi ay may isang likas na katangian 
at nasa ilalim ng iepekto ng isang impluwensya, 
ito ay nagdudulot ng isang natatanging bahagi na 
lumalaki paitaas at isa pa na nagiging mas malalim 
sa ilalim ng lupa. Kamangha-mangha naang isang 
solong entidad ay makapagbigay ng kapanganakan 
sa dalawang magkakaibang elemento. Ito, alam natin, 





40. Tingnan sa, Imam Ghazzali, Ihya, VI, 63. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ay nanggagaling sa pamamagitan ng kalooban at 
pamamahala ng Isang Lumikha, na nagpapalabas ng 
karunungan sa lahat ng Kanyang mga gawa. 

Ang isang bahagi ng puno na nagmumula sa 
binhing ito ay nagiging kahoy, at ang isa ay mga 
dahon. Dagdag pa, ang isa pang bahagi ay nakangiti 
sa anyo ng mga bulaklak na kung saan pagkatapos ay 
bumuo ng karagdagang mga bunga, na bumubuo ng 
ilang mga bitamina na may mga benepisyo sa katawan 
ng tao. 

Midi, ang isang prutas ay nagtataglay ng 
maraming katangian. Halimbawa, samantalang 
malamig at tuyo ang binhi ng ubas, ang laman nito 
ay mainit at makatas. Na ang bunga ay nagkakaroon 
ng iba’t ibang katangian mula sa isang binhi, sa 
kabila ng bawat isa na nalantad sa parehong mga 
impluwensya, ay walang alinlangan ang pagtatrabaho 
ng isang makapangyarihan at matalino na Lumikha na 
walang hanggan. 



Higit pa rito,Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
ay nagbibigay sa mga tanim ng isang natural na 
parmasya para sa pagpapagaling ng maraming 
sakit. Ang ilang mga halaman ay nagpapagaling, 
mga mapagkukunan ng nutrisyon; pinalakas nila ang 
katawan. Habang ang ilan ay nakakapagbalik-sigla, 
ang ibang nakakalason, ay pumapatay. Sa sandaling 
nagamit, ang isang halaman ay dumarami upang 
maging isa pang elemento. Maraming mga halaman 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


ang nagpapadalisay sa dugo. Maraming iba pa ang 
nagbibigay buhay at lakas. Ang iba ay pampakalama 
at pampatulog ... 

Hindi ba’t nakamamangha na sa pamamagitan 
ng mga halaman, tubig at karbonik asids ang asukal 
at kahoy ay nabibigyang anyo at na ang oksiheno ay 
inilabas para malanghap ng mga organismo . 

Sa gayon ay walang isang solong dahon o damo 
na lumalabas mula sa lupa na hindi nagdadala ng 
maraming mga pakinabang para sa mga tao; na ang 
tao ay walang kapangyarihan upang maunawaan ang 
lahat ng mga ito sa kanilang kalooban. 

Ang isang uri ng mga kulay, mga halimuyak, lasa 
at mga dahon ng mga natatanging hugis na nakukuha 
ng isang karaniwang mga damo mula sa kalaliman 
ng lupa, ay ganap na mga kababalaghan na walang ni 
isang dalubhasa sa gamot ang makakagaya.. 

Ang pagkakaisa at pagkakasunud-sunod na 
laganap sa panahon ng paglago ng mga halaman ay 
isang natatanging paghahayag ng Banal na kamahalan. 
Ang isang pleyn na puno, halimbawa, ay gumagawa 
ng milyun-milyong mga buto bawat taon. Upang sila 
ay kumalat sa kanilang kapaligiran, ang mga binhi 
ay may mga malinaw na parasyut na balahibo; at sa 
tulong ng umiihip na hangin sila ay dinala sa mga 
lugar na lubhang malayo. Kung ang bawat binhi na 
binigay sa pamamagitan ng isang pleyn na puno ay 
maging isang puno, ang buong mundo ay parang nasa m 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ilalim ng pagsalakay ng pleyn na puno. Sa ibang salita, 
ang napakalaking Daigdig ay napakaliit lamang para 
sa isang solong uri ng puno. Ang halimbawang ito ay 
maaari ding mapalawak sa iba pang mga nilalang . 

Sa katunayan, maraming taon na ang nakakaraan 
sa Australya, nagsimula silang gumamit ng isang uri 
ng kakitos upang magtayo ng mga bakod. Ngunit dahil 
walang katutubong insekto sa Australya laban sa mga 
kakitos, ang halaman ay nagsimulang kumalat nang 
kumalat. Ang isang mabilis na paglago ay nagpadala 
sa mga nanirahan doon ng kawalan ng pag-asa; nakita 
nila ang kakitos na sumasaklaw sa malaking parte 
na parang kasing-laki ng Inglatera sa haba at lapad. 
Dahil sa pagkawasak ng kanilang mga lupain at 
paninirahan, sa kalaunan ay napilitan ang mga lokal 
na mamamayan na lumabas sa kanilang mga tahanan, 
at unti-unting nag-iwan ng isang tugaygayan ng mga 
bayang walang katao-tao sa kanilang kalagayan. 

Pagkatapos suyurin ang lupa mula sa ulo hanggang 
paa, natuklasan ng mga siyentipiko ang isang uri 
ng insekto na nanirahan lamang sa labas ng mga 
kakitos at walang ibang kinakain; ang isang insekto 
na lumakas sa sunud-sunod na bilis at hindi pa alam 
ang mga kilalang paunal o ploral na mga kaaway sa 
Australya. Tulad ng inaasahan, nadaig ng mga insekto 
ang buong kakitos sa maikling panahon. Ngayon, ang 
mga kakitos ay nakalaan na lamang sa isang maliit na 
lugar at malayo sa pagbabanta. Kung tungkol sa mga 
grupo ng insekto na inangkat upang matugunan ang 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


mapanirang halaman, nananatili lamang ang sapat 
upang mapanatili ang presyon sa kung ano ngayon ay 
isang kulang na halaga ng kakitos . 41 

Nagpapakita ito ng pagkakaroon ng isang medyo 
misteryoso at halos hindi maipaliwanag ngunit sa 
parehong oras isang maayos na epektibong balanseng 
pang ekolohiya sa buong sansinukob. Sa gayon, 
walang matinong pag-iisip ang maaaring humamon sa 
pagkakaroon ng isang Kapangyarihan na pumipigil sa 
ilang mga uri ng mga halaman at hayop mula sa labis 
na pagdami at paglagay sa peligro sa Lupa. 

Muli, anong dahilan para sa paghangang ito 
sa ang milyun-milyong mga natatanging halaman at 
prutas na lumabas mula sa tambalang lupa! Ang ating 
Panginoon, ang Razzaq, ang Tanging Tagpagbigay, ay 
naghahanda ng iba’t ibang mga piyesta para sa mga 
nilalang ng iba’t ibang uri ... 

Ang isang tao, halimbawa, ay hindi maaaring 
ubusin ang isang karamihan ng kung ano ang nauubos 
ng isang tupa, at gayon din ang tupa. Ang mga 
probisyon ay ibinahagi sa paglikha ayon sa isang 
maselan na balanse. Ang sumusunod na ayah, na 
pagpapakita ng Banal na Kapangyarihan sa likod ng 
pagbibigay at pamamahagi ng mga probisyon sa mga 
nilalang, sa katunayan ay naghihimok ng malalim na 
pag-iisip: 


41. ilim-Ahlak-iman, na inihanda ni, M. RahmiBalaban, p. 190. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


“At gaano karaming mga nabubuhay na nilalang 
na hindi nagdadala sa kanyang kabuhayan: Ang Allah 
ang nagtataguyod nito at ang iyong sarili; at Siya ang 
Pagdinig, ang Pag-alam.” (ai-Ankabut, 60) 

Kung iisipin ng isang tao ito, kung gaano kalaki 
ang pagpapakita ng Banal na Awa na ang mga 
nabubuhay na tao ay nagbibigay ng magkaparehong 
paraan para sa kaligtasan ng bawat isa, hanggang sa 
punto kung saan ang ibon ay nagpapakain ng isa pang 
nasugatan na ibon sa pamamagitan ng pagdala ng mga 
piraso sa tuka nito. 

Mayroong isang malalim na aral sa katotohanan 
na ang hindi mabilang na mga Banal na kapistahan 
ay ginanap mula sa Simula ng mundo nang walang 
pahinga at walang pagpapabaya sa pagpapakain ng 
isang nabubuhay na nilalang, at patuloy pa rin ito 
hangagang sa panahong pinag-uusapan ito. Kung 
tumigil tayo ngisang sandali at tumingin... Tatlong- 
kapat ng ibabaw ng Lupa ay natatakpan ng tubig. 
Ang karamihan ng natitirang isang-kapat ay binubuo 
ng mga disyerto o mabatong lugar na hindi angkop 
para sa paglago ng mga halaman. Ang isang bahagi 
lamang ng natitira ay lupa. Ngunit kung gaano 
kalakas ang kapangyarihan ng Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, sa pamamagitan ng isang walang humpay 
na pagbabagong-anyo, binibigyan Niya ang lupa ng 
pinagmulan ng pagkain para sa lahat ng nabubuhay na 
nilalang sa lupain! 

- 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


Ang Malaking Dagat 

Saklaw ng tubig ang tatlong-ikatlo ng buong 
ibabaw ng Mundo. Dahil dito, hindi rin maaaring ang 
mga nagyeyelong lamig ng Kanluran at Timog na mga 
Polo o ang tropikal na init ay maaaring tumagal sa 
Mundo . Ang ibabaw ng Mundo, na pinainit ng mga 
sinag ng Araw sa araw, ay namamahagi ng init na 
ito sa paligid, tulad ng isang radiator. Kung tungkol 
sa mga dagat, sa kabila ng pagtanggap ng milyun- 
milyong kaloriya ng init mula sa Araw, maaari silang 
magpainit lamang sa isang tiyak na antas; ngunit sa 
sandaling uminit na ito, hindi madaling nawawala 
ang init nito. Kay a, ang mga karagatan ng Daigdig 
ay nag-uugnay sa mga klima at kumikilos bilang 
termostat na nagpapabagal laban sa labis na init o 
lamig; samakatuwid, ito ang dahilan kung bakit mas 
malaki ang mga ito kumpara sa lupa. Sa pamamagitan 
ng kabutihan ng pagsisingaw, ito rin ay tumutugon sa 
pangangailangan ng mga lupain para sa tubig. Ang 
mas kaunting mga dagat ay nangangahulugan ng 
mas mababang pagsisingaw na nagreresulta sa isang 
tagtuyot na sapat na lakas upang gawing disyerto ang 
buong lupain sa Mundo. 

Hindi mas mababa ang mga katangian ng mga 
lamang-dagat kaysa mga lamang-lupa. Ang perlas, 
korales at iba pang palamuti at lalo na ang mga 
sariwang pagkaing-dagat na nakuha mula sa kailaliman I 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ng dagat ay may partikular na kahalagahan sa mga 
tao. 


Ang Tubig 


Ang kaligtasan ng lahat ng tao sa Mundo ay 
nakasalalay sa tubig. Ang isang tao, hindi makahanap 
ng tubig sa kabila ng matinding pangangailangan, 
ay walang alinlangang hindi magpikit ng mata sa 
pagsuko ng lahat ng kayamanan ng Mundo para 
lamang magkaroon ng isang mahalagang pagsipsip. 
Muli, hindi siya nag-iisip nang dalawang beses 
tungkol sa pag-alis ng lahat ng kayamanan ng Daigdig 
upang ihiwalay ang nagamit na tubig mula sa kanyang 
katawan, kung hindi niya magawa. Ang tao ay sanhi 
ng paghanga! Paano lamang siya gumagawa ng 
ganoong malaking ginto at pilak habang nananatiling 
nakalimutan ang kadakila ng mga biyaya na inilagay 
ng Makapangyarihan sa loob lamang ng isang pag- 
urong ng tubig ? 42 


Hindi malayong isipin ng isang tao, na 
nagmumuni-muni sa mga batayang karunungan na 
ito na karapat-dapat sa kanilang kalikasan, upang 
mapagtanto na ang lahat ng mga nilalang sa Mundo ay 
nakasalalay sa proteksyon at tulong ng isang Lumikha 
na may walang hanggang kaalaman at kapangyarihan 
upang mabuhay. Siya ay sasang-ayon sa katotohanang 



42. Tingnan sa, Imam Ghazzali, Ihya, VI, 65-66. 






PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


siya ay nabubuhay sa ilalim ng lubos na milagrosong 
kondisyon, sa isang birtuwnal na lugar ng kamanghaan, 
na hindi nya mismo magawang mapanatili. Ni ang 
pangangatuwiran o ang budhi ay hindi maaaring 
maging bulag upang magkaroon ng lakas ng loob 
na maghimagsik laban kay Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, ang Lumikha at ang Tagapagtanggol ng 
Sansinukob. 


Mga Pangunahing Kaalaman sa Kaharian 
ng Hayop 


Kinakailangan nga isa na maingat na tumingin sa 
mga ibon na lumilipad sa himpapawid, sa hayop na 
parehong pinaamo at ligaw at sa maliit na bahagyang 
nakikita na insekto; sapagkat nagtataglay sila ng mga 
kakaibang katangiang na imposible para sa isang 
tao hindi mamangha sa kagalakan ng karilagan, 
kapangyarihan at karunungan ng Makapangyarihan. 


Kung paano lamang inilagay ng Lumikha ang 
di-kapani-paniwala na mga karagdagan sa mga 
maliit at halos hindi napapansin na mga insekto? 
At kung paano nila isinasagawa ang kanilang mga 
tungkulin na walang kamali-mali. Kahit na ang isang 
kumpletong pananaw sa mga tampok na sila lamang 
ang nagtataglay ay nakatayo lampas sa kakayahan ng 
pag-unawa ng tao. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Kung ang tao ay maingat na tumitingin sa mga 
hayop, ang kanilang magkakaibang mga hugis at 
pagpapakita at pagkatapos ay pag-isipan kung ano 
ang ibinibigay nila sa kanilang balat, balahibo, 
kame at gatas para sa kaginhawahan ng tao, walang 
alinlangang siya ay makakaalam ng walang hanggan 
sa mga pagpapala at habag ng Makapangyarihan. 
Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagbigay sa 
bawat isa sa kanila ng isang natatanging balat upang 
maprotektahan ang mga ito mula sa malamig, makapal 
na mga kuko upang pangalagaan ang kanilang mga paa 
at may saklaw para sa lahat ng mga pangangailangan 
na mayroon sila sa pinakamainam, pinaka-maganda 
na paraan na nalalaman. 

Halimbawa, ang pagpaparada ng kanilang mga 
katawan na pinalamutian ng pinakamagagandang, 
katangi-tanging mga disenyo sa kabila ng pagkakaroon 
ng buhay na isang halos dalawang linggo, ang mga 
paru-paro ay nagbubunyag ng maraming misteryo sa 
pamamagitan ng kanilang lengguwahe; isa lamang 
sa walang katapusang Banal na kababalaghan na 
ipinakita sa nakatutok na mata, mapag-unawa na isip 
at lalo na ang sensitibong puso ... 

Tinawag tayo ng Banal na Qur’an upang 
obserbahan ang kamelyo at pag-isipan kung paano 
ito nalikha: 

“Hindi ba nila isasaalang-alang ang mga kamelyo, 
kung paano sila nilikha? At ang langit, kung paano ito 
- 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


pinalaki sa itaas? At ang mga bundok, kung paano 
sila ay matatag na naayos? At ang lupa, kung paano 
ito ginawa ng isang malapad na kalawakan? Kaya’t 
ipaalala mo, sapagkat ikaw ay isang paalala lamang.” 
(Al-Ghashiya, 17-21) 

Ito ay nangangahulugan na ang mga pagpapahayag 
ng Banal na Kaluwalhatiam ay tumatawag sa isang 
pagmamasid ng istraktura ng mga hayop at iba pang 
mga organismo. 

Ipinagkaloob ng Makapangyarihan sa lahat ang 
mga nabubuhay na nilalang na may mga katangian, 
ang kakayahang gumawa ng iba’t ibang mga produkto 
sa kabila ng pagkain nila ng parehong pagkain. 
Halimbawa, kung ang isang baka o tupa ay kumain 
ng mga berdeng dahon ng isang halaman ng marmol, 
magbibigay sila ng kame, gatas at balat o lana. 
Ang isang uod, sa kabilang banda, na isang maliit 
na kulisap, ay naghabi ng sutla mula sa parehong 
mga dahon. Katulad nito, ang kakayahan ng isang 
pukyutan upang makabuo ng pulot mula sa polen ay 
ganap na lampas sa kapangyarihan ng tao. 

Bagaman ang isang hayop ay nakakagawang 
ng kame at gatas sa pagkain nito ng damo, ang mga 
tao, ang pinaka-perpekto sa mga nilikha, ay hindi 
maaaring tularan ang gawaing ito kahit na gumamit pa 
sila ng mga toneladang damo sa pag-asang makagawa 
lamang ng isang patak ng gatas, kahit na maglagay ^ 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pa sila ng pinakamagaling na laboratoryo para sa 
gayong layunin. 

Ipinahayag ng Makapangyarihan: 

“At tiyak na may isang aral para sa iyo sa mga 
baka: Binibigyan naming kayo ng inumin sa kung ano 
ang nasa kanilang mga tiyan, mula sa pagitan ng mga 
dumi at dugo, dalisay na gatas, madali at kaaya-ayang 
lunokin para sa mga umiinom.” (Nahl, 66) 


Ang Honeybee 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsabi: 

“At ang iyong Panginoon ay nagsiwalat sa 
pukyutan na nagsasabing: Gumawa ng mga pugad 
sa mga bundok at sa mga puno at sa kung ano ang 
kanilang itinayo: Pagkatapos kumain ng lahat ng mga 
bunga at lumakad na mapagkumbababa sa mga paraan 
ng iyong Panginoon .May lumalabas mula sa loob nito 
ng isang inumin na maraming kulay, kung saan may 
kagalingan para sa mga tao; tiyak na mayroong isang 
senyas ito para sa isang tao na nagmumuni-muni.” 
(an-Nahl, 68-69) 

Ang Propeta sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan 

“Ang isang mananampalataya ay parang isang 
pulut-pukyutan. Siya ay kumakain ng kung ano ang 
^ malinis, siya ay gumagawa ng kung ano ang malinis, 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


siya nakatira sa malinis na lugar at hindi niya sinisira 
at hindi sya nagdadala sa kapahamakan sa kung saan 
siya ay nakatira.” (Ahmed, II, 199; Hakim, I, 147) 

Sa pagbanggit niya ng mga katangian ng isang 
mananampalataya, ang Propeta sa kanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan sa parehong oras, ay 
nagpahiwatig sa mga kagandahan ng isang pulut- 
pukyutan at ang batayan ng karunungan nito. 

Sinabi ni Huseyin Kashifi: 

“Ang mga mapagmumuni-muning mga 
mananampalataya ay nakakaalam naAng 
Allah, ang Nakakaalam ng lahat ng bagay at ang 
Makapangyariahan, ay lumikha ng mahinang pulut- 
pukyutan sa napakaraming karunungan. 

Ang pulut-pukyutan ay sumusunod at hindi 
kailanman nawala ng landas. 

Ito ay kumakain ng matamis at maasim na prutas 
sa kabuuan at nagbibigay din ng matamis na pulot sa 
pagbabalik. 

Napakabait nito na hindi ito kumakain ng anuman 
kundi kung ano ang dalisay. 

Ito ay masunurin at hindi nito iniiwan ang utos ng 
Makapangyarihan. 


Tunay at tapat ito na naglalakbay sa mga lugar na 
malayo ngunit bumabalikb ito sa tahanan ng kanyang 
pinagmulan. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Napakalinis nito na hindi ito dumadapo at 
kumakain ng ano mang marumi. 

Ito ay tulad ng isang sanay namanggagawa na 
kahit na ang buong arkitekto at mga inhinyero ay 
sumali sa pwersa, hindi nila magagawang gayahin 
kung ano ang ginagawa nito. 

Ay an ... tulad ng may mga nakakagamot na 
katangian ng pulot na ginagamit para sa mga sakit ng 
katawan, may, sa pagninilay sa kanilang mga estado, 
isang lunas para sa kamangmangan, ang sakit ng 
puso.” 


Ang “Ang Kamanghaan ng Likas na Ugali ” 

Sa mga sumusunod, si ismail Fenni Ertugrul ay 
nagbigay diin kung paano humantong ang mga hayop 
sa kanilang buhay sa loob ng isang Banal na programa 
na tinatawag na hindi malay na isip o likas na ugali: 

“Alam ng mga hayop sa pamamagitan ng likas 
na ugali na hindi itinuturo ang mga mahahalaga 
na kinakailangan upang mapanatili ang kanilang 
kaligtasan, ang pagpapatuloy ng kanilang mga supling 
at ang pagkain na mabuti para sa kanila. Ang mga ibon 
ay nagtatatag ng magagandang mga pugad. Ang mga 
ibon na migranteng dumating ay magkasama sa isang 
partikular na araw bago sila kumalat. Bago mamatay, 
sa halip na patayin ang iba pang mga insekto na 
^ magiging pagkain para sa mga sanggol na naghihintay 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


na mapupuksa ang kanilang mga itlog, ang ilang 
mga insekto ay nasaktan ang kanilang mga glandula 
upang hindi sila makagapang at pagkatapos ay ilagay 
ang nasugatan na mga insekto sa gilid ng mga itlog 
.Gayunpaman, kamangha-mangha ito na sa sandaling 
lumaki ang mga insekto na ito ay nagsisimulang 
mabuhay sa mga pagkain ng iba pang mga uri. Ang 
mga bubuyog ay nagtataglay ng kakayahan upang 
matukoy ang kasarian ng larba sa pamamagitan ng 
pagpapalit ng kanilang pagkain. Sa ganitong paraan 
ang mga bubuyog ay maaaring gumawa ng isang 
reyna mula sa isang larba kung sakaling mawawala 
ang pinuno nito sa pamamagitan ng aksidente ng ilang 
uri ...” 43 

Muli, kung gaano kataka-taka na sa sandaling 
madaig ng isang tambak ang tipaklong, ito ay 
naghuhukay ng isang butas sa lupa. Pagkatapos 
nito, kakagatin nya ito sa parte ng katawan na hindi 
nakamamatay ngunit nakakawala ng malay. Ilalagay 
nya ito sa butas sa lupa, ang tipaklong ngayon ay 
tulad ng nakaimbak na kame. Pagkatapos, ang tambak 
ay mangingitlog sa gilid ng butas at ang mga bagong 
panganak ay makahanap ng sariwang karne sa gilid 
na kailangan nilang kainin sa sandaling pumasok 
sila sa mundo. Tungkol sa tambak,lumilipad siya sa 
isang malayong lugar, malayo sa mga bagong silang, 
upang mamatay. Walang paraan na maipaliwanag ang 





43. Iman Hakikatleri Etrafmda Suallere Cevaplar, p. 58-59. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


naturang misteryosong pag-uugali sa pamamagitan 
ng mga tuntunin tulad ng pagbabagay at pag-aaral. 
Sila ay nabigyan ng likas naugali ng pang-unawa ng 
Makapangyarihang Diyos . 44 

Matapos gumugol ng mga taon sa dagat, ang 
isang salmon ay bumalik sa kanyang katutubong 
tubig, ang ilog. Higit pa rito, bumalik ito sa mismong 
lugar na ipinanganak ito, ang baybayin kung saan ang 
batis ay dumadaloy sa ilog. 

Sino ang nagbigay sasalmon ng likas na ugali 
upang bumalik sa lugar ng kanyang kapanganakan? 
Kung maglalagay ka ng isang salmon sa isa pang batis 
na dumadaloy sa iisang ilog, kapag napagtatanto nito 
na sya ay nasa maling lugar, babalik ito at babalik sa 
daan ng kanyang pinagmulan, na lumalaban sa daloy 
upang makapunta sa lugar ng kapanganakan. 

Mas mahirap pa ring isipin ang misteryo ng igat. 
Kapag malapit nang mapisa, ang mga kamangha- 
manghang nilalang na ito na nagmumula sa lahat 
ng lawa at ilog sa buong mundo ay nagpapatuloy 
patungo sa mga hukay na matatagpuan malapit sa 
Mga Isla ng Bermuda 45 , kung saan itatabi nila ang 
mga itlog at mamatay. Ang mga igat ng Europa, ay 
dumaan din sa isang libu-libong milya sa buong 

44. Tingnan sa, ilim-Ahlak-iman, inihanda ni: M. Rahmi Balaban, p. 

189. 

® 45. Ang Bermudas ay isang hanay ng mga isla sa Atlantika, mula sa 
hilagang baybayin ng Caribbean, silangan ng Estados Unidos. 

- 






PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


malawak na karagatan at dumating sa parehong lugar. 
Nang walang karagdagang salita, ang mga bagong 
panganak na igat, na parang hindi alam ang anumang 
bagay maliban sa pagbukas ng kanilang mga mata sa 
walang hangganang tubig, na itinakda mula sa mga 
hukay na ito at lumalangoy nang walang humpay, 
hanggang sa sa huli ay maabot nila ang mga baybayin 
kung saan nanggaling ang kanilang mga magulang. 
Ang mga igat ay hindi hihinto doon; nagpapatuloy 
sila sa pag-abot sa ilog o lawa kung saan naroon ang 
kanilang mga magulang. Hanggang sa ngayon, hindi 
pa nakikita ang isang Amerikanong igat sa tubig 
ng Europa, at kabaligtaran. Higit pa, dahil sa mas 
malawak na distansya na kailangan nilang lakbayin 
kumpara sa iba pang mga uri ng mga igat,Ang Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, ay pinalawak ang buhay ng 
igat na galing Europa ng isa pang taon! 

Ngayon, ano ang pinagmulan ng gayong kalakas 
na damdamin ng direksyon ? 46 

Ang mga kamangha-manghang katangian ng 
mga hayop ay nagpapakita na ang kanilang buhay o 
ang kanilang pag-uugali ay hindi batay sa pawang 
pagkakataon lang at, sa halip, ang lahat ay nagaganap 
sa loob ng isang piano at programa na binabalangkas 
ng Kapangyarihan na lumikha sa kanila. 


46. ilim-Ahlak-iman, inihandang: M. RahmiBalaban, p. 188-189. 


o 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ito ay kumakatawan sa isa sa pinakamaliwanag na 
katibayan ng pagkakaroon, kapangyarihan, karilagan 
at kapangyarihan ng ating Panginoon na kahit ang 
mga hayop ay pinamamahalaan ng isang mas mataas 
na kamalayan. Sa pamamagitan ng pagpapakita 
ng gayong mga katibayan sa paghuhukom ng 
sangkatauhan, inilalantad ng ating Panginoon ang mga 
taong handa na kilalanin ang Katotohanan at isumite 
ito, bilang kabaligtaran sa mga nagbubulagbulagan 
sa mga mahimalang pagpapakita na nakikita niya sa 
mukha. Ang aya ay nagpahayag na: 

“Tunay na hindi ikinahihiya ng Allah na 
magsagawa ng anumang parabula - (ng) isang gnat 
o anumang bagay na higit sa bagay na iyon; Kung 
gayon, para sa mga naniniwala, alam nila na ito ay 
ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon, at para 
sa mga hindi naniniwala, sinasabi nila: Ano ang ibig 
sabihin ng Allah sa pamamagitan ng talinhagang ito: 
Siya ang nagiging sanhi ng marami upang magkamali 
sa pamamagitan nito at sa marami, Siya ay nangunguna 
sa tama Sa pamamagitan nito! Ngunit hindi Niya 
pinayagang magkamali ang (anuman) maliban sa mga 
nagkakasala.” (al-Baqara, 26) 




Ang Paglikha sa Mga Pares 

Ang paglalaan ng pagkakaisa sa Kanyang Sarili 
lamang,Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


lumikha ng lahat ng mga nilalang sa dalawahan. Ang 
Banal na Qur’an ay nagpapakita: 

“At sa lahat ng bagay Kami ay gumawa ng mga 
pares na maaari mong mapansin.” (Ad-Dhariyat, 49) 

“Nilikha Niya ang mga langit na walang mga 
haligi katulad ng nakikita mo, at naglagay ng mga 
bundok sa lupa upang hindi ito makapaghimok sa 
iyo, at nagpakalat Siya ng mga hayop ng lahat ng 
uri; at Kami ay nagpadala ng tubig mula sa ulap, at 
pagkatapos ay tumubo dito (mga halaman) ng bawat 
marangal na uri.” (Luqman, 10 ) 

Ang dalawahang paglikha, na kamakailan 
lamang ay nalalaman ng agham, ay ipinabatid ng 
ayah ng Qur’an na nagsiwalat ng 14 na siglo na ang 
nakalilipas, ipinakita ang sangkatauhan bilang regalo 
ng kaunawaan. 

Malugod na inihanda nang higit sa pinaka- 
makabagong mga kaisipan at mga mababangis na 
mga imahinasyon ng mga tao, tulad ng kamangha- 
manghang pinaka-magandang kamara ng babaeng 
ikakasal, ang ating sansinukob ay nasasakop sa isang 
tiyak at di-kapanipaniwalang batas sa pag-aasawa, 
alinsunod sa mga partikular na katangian ng bawat 
elemento, mula sa mga selula ng mga halaman at mga 
hayop sa mga mahiwagang proton at mga elektron ng 
mga atomo na naninirahan sa mahahalagang bagay. 
At ito ay nagbubukas para sa atin ng isang kahanga- 
hangang abot-tanaw na pagmumuni-muni. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang Pagmumuni-muni sa Mga Pagpapala 

ng Makapangyarihan 

Angpinakadakilangpaborng Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, ay ipinagkaloob sa atin, na sa gitna ng 
buong posibleng hanay ng paglikha, nilikha tayo 
bilang mga tao at nakarating sa mundo sa isang 
kapaligiran ng Muslim. Sa higit pang kadakilaan ay na 
tayo ay napapailalim sa Banal na Qur’an at ginawang 
mga miyembro ng ummah ng Propeta - sa kanya nawa 
ang pagpapala at kapayapaan- 

Para sa atin, ang Banal na Propeta - sa 
kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan - ay ang 
pinaka-perpektong halimbawa ng Banal na Qur’an 
na ipinahayag. Ang pagtuturo sa atin sa Aklat at 
karunungan, ay ginagawa niya ang ating mga panloob 
na mundo na malinaw sa kristal. Ang ganap na 
pag-unawa sa mga pabor na ito lamang ay sapat 
na magpalupaypay sa atin sa pasasalamat, nang 
walang pag-aangat ng ating mga ulo kahit na isang 
pangalawang segundo lamang. 

Siyempre, ang mga pabor ng Makapangyarihan ay 
hindi limitado sa mga ito. Tulad ng isang birtuwal na 
malakas na ulan, marami sa Kanyang mga bendisyon ay 
ibinubuhos sa atin, na Kanyang mga tagapaglingkod, 
sa bawat sandali. Ang Propeta - sa kanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan - ay nagsabing : 
- 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


“Sinabi ng Allah, ‘Magbigay, upang mabigyan 
ko kayo. Ang mga kayamanan ng Allah ay malawak. 
Ang ibinigay Niya para sa buong paglikha ay 
hindinakakabawas sa Kanyang kayamanan sa anumang 
paraan. Nagbibigay siya nang walang humpay, araw at 
gabi. Isipin kung ano ang ipinagkaloob ng Allah mula 
sa araw na nilikha Niya ang langit at lupa! Hindi nila 
nabawasan ang anumang bagay mula sa Kanyang 
Soberanya.” (Bukhari, Tafsir, 11/2, Tawhid, 22) 

Kinakailangan ng mga pagpapalang ito ay ang 
pagmumuni-muni at pagpapahiwatig sa pamamagitan 
ng mga ito ang pagkakaroon ng kanilang Maylalang, 
nakakatulong sa isang pasasalamat para sa Kanyang 
Kapangyarihan at Kabutihang-loob. 

Si Omar ibn Abdulaziz -sana ang Allah ay 
mahabag sa kanya- ay nagsabing: 

“May kagandahan sa pag-alala Si Allahsa 
pag-uusap. Ngunit ang pagmumuni-muni sa mga 
pagpapala ng Allah, ngayon ay ang pinakawalang- 

bahid na gawain.” (Abu Nuaym, Hilya, V, 314, Imam Ghazzali, 
Ihya, VI, 45) 


Ang kawalan ng utang na loob o isang kakulangan 
ng angkop na pagpapahalaga ay ang kapabayaan ng 
pagbibigay ng pasasalamat sa mga pagpapalang ito 
at upang mag-usisa ng labis, sa paraang itinutulak 
ng pagkamakasarili. Ang kalagayang ito ng isip ay 
magpapalayo sa isa mula sa Makapangyarihan, ang 
kanilang sukdulang pinagmumulan. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang tatlong bahagi ng pasasalamat: 

1. Pagpapasalamat ng puso: Ang pag-iisip tungkol 
sa pagpapala. 

2. Pagpapasalamat ng dila: Upang ipahayag ang 
mga papuri ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, sa 
pagpapala. 

3. Pagpapasalamat ng mga biyas: Upang bigyan 
ang pagpapala ng angkop na proporsyon, na hindi 
bababa sa, kasiyahan na napala. 

Ito ay sinabi sa kabilang banda na ‘sa bawat 
pagpapala, isang uri ng pasasalamat dito’; iyon ay, 
anumang pagpapala ang natanggap natin sa Maykapal, 
dapat nating palawakin ito sa pagbibigay sa mga 
nangangailangan. Ganito ang sabi ng aya : 

“At humingi sa pamamagitan ng kung ano ang 
ibibigay sa iyo ng Allah sa hinaharap na tahanan, at 
huwag ipagwalang-bahala ang iyong proporsyon sa 
mundong ito, at gumawa ng mabuti (sa iba) tulad 
ng Allah na gumawa ng mabuti sa iyo, at huwag 
maghanap ng kasamaan sa ang lupain, tiyak na 
hindi pagpapalain ng Allah ang mga gumagawa ng 
kasamaan.” (al-Qasas, 77) 





Ang Pagmumuni-muni sa Bawat 
Pagkakataon 

Si Ziya Pasha ay nagsulat: 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


Isang karunungan ng isang libong aralin ang 
nab as a sa bawat pahina, 

Ng sansinukob, o Panginoon, napakaganda ng 
isang yugto! 

Bilang pagpapaliwanag sa itaas na kuplet, ang 
dakilang iskolar na Muslim na si Sufyan ibn Uyayna 
-sana ang Allah ay mahabag sa kanya-ay madalas na 
inuulit ang sinasabi sa ibaba, na orihinal na pagmamay- 
ari ng isang makata: 

“Kung ang nagmumuni-muni, ang tao ay 

makakapulot ng aral mula sa lahat.” (imam Ghazzali, ihya, 
VI, 45) 

Ito ay angkop na lohika sa likod ng salawikain ng 
Arabiko, “Maraming mga bagay na dapat kuhanan ng 
aral, ngunit napakakaunti ang mga gumagawa nito.” 


Ipinapaliwanag ng bawat Partikulo ang 
Makapangyarihan 


Sa sandaling matututunan ng isang tao kung paano 
basahin ang aklat ng sansinukob sa pamamagitan ng 
pagmumuni-muni, ang bawat solong maliit na butil 
sa paligid sa kanya ay nagsisimula upang makintal 
sa kanya ang kamahalan ng Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, at dalhin sa kanya nang mas malapit sa Kanyang 
kaalaman. Si Fuzuli ay magandang nagsalita: 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Kung ang isang matalino ay magagawang 
maunawaan ang paghahayag ng Banal, 

Ang bawat partikulo para sa kanya ay nagiging 
isang Jibril na nagiging tutuo 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay 
nagpahayag: 

“Ngunit hindi! Sumusumpa ako na sa nakita mo, 
at sa hindi mo nakikita. Tunay na, ito ay ang Salita na 
dinala ng pinarangalan na Sugo.” (Al-Haqqa, 38-40) 

Ang isa sa mga karunungan na pinagbabatayan 
ng mga panata na nakuha sa Banal na Qur’an ay ang 
maakit ang pansin sa isang aral, ang pakinabang at 
pananaw sa bagay na kung saan ang panata ay kinuha. 
Ang lingkod ay pinatawag na upang makakuha ng 
isang malalim na espirituwal na pakiramdam sa 
pamamagitan ng isang pag-unawa ng kagalakan. 

Kaya ang lahat ng mga nilalang, kapwa nakikita 
at di-nakikita, ay nagpapatunay sa kapangyarihan at 
pagkapanginoon ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya. 
Ang di-mabilang na mga karunungan ay nakikilala sa 
kanilang pag-iisip at pagmumuni-muni. 

Ang karunungan na natamo at ang mga misteryo 
ay nalutas dahil sa pagpapalakas ng ating kakayahang 
magmumuni-muni at pakiramdam sa pamamagitan ng 
sigla ng Qur’an ay magiging kahanga-hanga rin gaya 
Wk ng kadakilaan na nakukuha ng ng isang maliit na binhi 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


ng punong-kahoy na pleyn sa nagiging malaking ng 
puno sa matabang lupa. 

Ipinahayag ng Makapangyarihan: 

“Tunay na sa langit at sa lupa ay may mga tanda 
para sa mga mananampalataya. At sa iyong (sariling) 
paglikha at sa kung paano Niya pinakalat sa ibang 
bansa ng mga hayop ay may mga palatandaan para 
sa isang tao na sigurado. At (sa) pagkakaiba-iba ng 
gabi at ng araw, at (sa) kung ano ang pinapadala ng 
Allah mula sa kabuhayan mula sa ulap, pagkatapos 
ay binibigyan ng buhay sa lupa pagkatapos nito 
kamatayan, at (sa) pagbabago ng hangin, mayroong 

mga palatandaan para sa isang taong nakakaunawa.” 
(al-Jathiya, 3-5) 

Ang pagkaroon ng mga puso at pag-iisip ay 
tumutuon sa naturang materyal para sa pagmumuni- 
muni na binanggit ng Banal na Qur’an ay magbibigay 
ng isa sa mga klima ng taqwa. Tulad ng mga bulaklak 
na nakasalalay sa tubig, hangin, lupa at ilaw na 
umiiral, ang pagbibigay ng pagmumuni-muni sa nais 
na antas ay nakasalalay sa paglakip nito sa paggalang 
sa mga magulang. 

Hinahanap ng Makapangyarihan sa lahat ang 
Kanyang mga lingkod ang pagiging mga taong may 
pinong pag-iisip; nagtatanong ng mga tao na may pag- 
uunawa. Samakatuwid ang bawat Muslim ay dapat na 
lumingon sa pagmumuni-muni, sa bawat pagkakataon, 
na may masigasig na pakiramdam ng pagsamba. Ang ^ 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


mga salita ng Rabia -kahabagan nawa siya ng Allah 
ang asawa ni Ahmed ibn Hawari, ay nagbibigay ng 
magagandang halimbawa na may kinalaman: 

“Sa tuwing naririnig ko ang adhan , 
mapapaalalahanan ako sa tagapagsigaw sa Araw ng 
Paghuhukom ... 

“Sa tuwing nakikita ko ang ulan ng niyebe, 
katulad ng nakikita ko ang mga aklat ng mga Gawain 
na tinatangay sa kalangitan ... 

“Naaalalako ang Muling Pagkabuhay sa sandaling 
nakikita ko ang isang grupo ng mga tipaklong ...” 

Iniulat na si Caliph Harun ar-Rashid ay isang beses 
na lumalabas patungo sa ligoan, kung saan ang taga 
pagapaglinkod sa ligoan ay nagkamaling nagbuhos 
ng tubig na kumukulo. Sa kanyang pagdurusa ng mga 
pangunahing sugat sa kanyang napasong katawan at sa 
pagdaranas ng sobrang sakit, si Caliph ay dali-daling 
sa labas at nagbigay ng libu-libo sa kawanggawa,na 
nagsasabi: 

“Hindi ko mapigilan ang init ng mainit na tubig 
ngayon ... Ano ang mangyayari sa akin kung ako ay 
nakatalaga para sa impiyemong-apoy sa Kabilang 
Buhay?” 

Ang Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan sa pagkuha ng isang aralin mula sa 
lahat ng bagay na nasaksihan niya, ay bumaling sa 
Panginoon sa pasasalamat at humingi ng Kaniyang 
- 





PAGMUMUNI-MUNI SA SANSINUKOB 


kanlungan. Dapat din nating isipin ang Banal na 
kaluwalhatian sa lahat ng ating nakikita at hangaring 
makuha ang espirituwal na pagkain upang mapanatili 
ang panloob na mundo ng ating mga puso at isipan. 
Kung saan ang isang Muslim ay maaaring tumingin, 
ito ay ang Araw, ang Buwan, ang kapaligiran, ang 
kanyang sariling paglikha, ang kanyang mga ninuno 
o mga anak, dapat niyang basahin ang Banal na mga 
mensahe na ipinahayag sa pamamagitan ng mga ito 
sa mata ng puso. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng 
kanyang pinagmulan at patutunguhan, kung paano 
siya nakataguyod ng buhay, sa pamamagitan ng kung 
sino siya ay binigyan ng isang partikular na hugis at 
anyo, isang partikular na tatak at tagal ng buhay; at 
sa pamamagitan ng pagkilala na ang buhay man o 
ang sansinukob ay walang hiwalay na karunungan, 
na walang nilikha sa walang kabuluhan at pinaka- 
mahalaga na ang tao mismo ay hindi pa natitira 
nang walang tulong at nag-iisa, dapat na lagi niyang 
malaman ang Banal na kapangyarihan at kamahalan. 

Bakit nilikha ng Maykapal ang Sansinukob? 


Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsabi: 


“At hindi Namin nilikha ang langit at ang lupa at 
kung ano ang nasa pagitan nila sa walang kabuluhan. 
Hindi namin nilikha ang mga ito pareho ngunit ayon 
sa katotohanan, ngunit karamihan sa kanila hindi ito 
alam.” (Ad-Dukhan, 38-39) 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang pagmumuni-muni sa sansinukob ay dapat 
magbigay ng isang pagpapahalaga sa kalooban ng 
Makapangyarihang Diyos at sa katotohanang ang 
lahat ng bagay, na ipinakita na magamit ng tao, ay 
nilalang na may layunin. Sa pamamagitan nito, dapat 
isaalang-alang ang isa sa kanyang mga responsibilidad 
patungo sa Lumikha at hindi pabayaan ang kanyang 
mga tungkulin ng pagiging alipin. Ang pagpapanatili 
na walang pakiramdam at pagpapasalamat sa 
napakalaking pabor at mga pagpapala na binigay ng 
Makapangyarihang Diyos, ay walang alinlangan na 
isang kamangmangan na hindi, sa anumang paraan, 
maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad ng 
pagiging tao. 

Ang tao ay hindi dapat makalimot na siya ay 
mananagot para sa lahat ng mga pagpapala na kanyang 
natanggap; ganito ang sabi ng Al-makapangyarihan: 

“At sa araw na iyon ay tiyak na kayo ay tatanungin 
tungkol sa kagalakan na iyong pinagpasasahan!” 

(At-Takathur, 8) 

Tayo ay may utang na walang hanggan sa ating 
Panginoon para sa lahat ng mga biyaya na nakapaligid 
sa atin, kapwa para sa mga lcung saan tayo ay may 
kamalayan at walang kamalayan. Napakaganda ng 
mga puso ng karunungan na, lubusang nakakamalay 
sa utang na ito, na nagsisikap na gawing praktikal ang 
mga gawa ng pasasalamat! 






NGTAO 

Para isipin na ang lupa na ating tinahas ay 
puno ng mga katawan ng bilyun-bilyong 
namatay na tao na nabuhay hanggang 
ngayon; ang mga katawan ngayon ay 
ganap na bumaling sa alabok, tulad ng 
bilyun-bilyong mga anino na nakasalalay 
sa isa’t isa ... Bukas, tayo rin ay nakatali 
na lumakip sa ganitong siksik na anino. 
Mula roon, magsisimula ang buhay na 
walang hanggan; isang paglalakbay sa 
walang katapusan. Sa ganitong kaso, 
huminto tayo sandali at mag-isip: Anong 
matalinong isip ang mamimili ng isang 
sandali para sa kawalang-hanggan? 









ANG PAGMUMUNI-MUNING TAO 


ANG KAHANGA-HANGANG 
KAPITAGANAN NG NILIKHA 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsabi: 



“At sa lupa ay may mga tanda para sa mga tiyak; 
at sa inyong sariling mga kaluluwa (din); hindi mo ba 
nakikita?” (ad-Dhariyat, 20-21) 

Kahanga-hanga ang tao na nilikha ng 
Makapangyarihang, na kahit na ang pinarangalan na 
agham at teknolohiya sa ating panahon, sa kabila 
ng maraming pagtuklas nito, ay hindi naihayag ang 
komprehensibong misteryo ng pagkatao. Ang Qur’an 
ay nagsasabi: 

“O tao! Ano ang naglinlang sa iyo mula sa 
iyong Panginoon, ang Mapagmahal na lumikha sa iyo, 




ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pagkatapos ay ginawa kang kumpleto, katimbang? 
At sa kung anong hugis malugod na bumuo sa iyo...” 

(al-Infitar, 6-8) 

Nagpapaalaala sa kanya sa kanilang nakaraan, Ang 
Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay humimok sa mga 
tao na pag-isipan ang kanilang paglikha; na kahit na 
ginawa ang pinaka marangal sa buong paglikha sa 
pamamagitan ng isang natatanging disenyo, sila ay 
nilikha sa Simula pa lamang mula sa isang medyo 
hindi kaakit-akit at hindi magandang tingnan, puno 
ng tubig na substansiya. 47 Kung gaano ito kataka-taka 
para sa tao na kumuha ng kumpiyansa mula sa isang 
pansamantalang, mahina na pag-iral na sa katunayan 
ay walang katumbas, at nagrebelde laban sa kanyang 
Panginoon, ang walang hanggang Makapangyarihang 
at Matalino, na gumawa ng isang kahanga-hanga mula 
sa isang maliit na patak ng likido! 

Ang mga yugto ng paglikha ng tao, kung saan 
kamakailan lamang ay nalalaman ng panggamot, ay 
inilalarawan sa Qur’an sa mga sumusunod: 48 



47. Tingnan sa, Abasa, 17-22; ar-Rum, 20; al-Qiyamah, 36-38; al- 
Mursalat, 20-22; Yasin, 77; al-Insan, 2. 

48. Ang Quran ay pinalakas sa bawat pagtuklas ng agham sa nakalipas 
na 1400 taon. Na ang isang Aklat, na iniharap sa sangkatauhan sa 
pamamagitan ng isang walang pinag-aralan na Propeta, na dapat 
magbanggit ng mga batas na epektibo sa buong sansinukob at libu- 
libong mga pangyayari, ang mga pagninilay-nilay sa mga batas na 
ito, at hindi mapabulaan ng isang pagtuklas, ay kumakatawan bi- 
lang isang di-mapigilang patunay ng mga banal na pinagmulan . Sa 
simpleng pananalita, ang Qur’an ay nasa harapan ng agham at sa 






ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


“At tiyak na Nilikha namin ang tao mula sa sipi 
ny luwad, Pagkatapos ay ginawa Namin sa kanya ang 
isang maliit na binhi sa isang matibay na kapahingahan. 
Pagkatapos ay ginawa Namin ang binhi ng isang buto, 
pagkatapos ay ginawaNamin ang namuong isangbukol 
ng laman, pagkatapos ay ginawa Namin (sa) bukol ng 
mga laman ang buto, pagkatapos ay binihisan namin 
ang mga buto ng laman, pagkatapos Nilikha namin 
ito na lumago sa ibang nilikha, pinagpalaAng Allah, 
ang pinakamabuti sa mga tagalikha. Pagkatapos nito 
ay tiyak na mamamatay kayo. Tiyak na sa araw ng 

muling pagkabuhay ay bubuhayin kayo.” (Al-Muminun, 
12-16) 

Tulad ng kanyang nilikha, ang mga organo ng tao 
ay nag-aanyaya din sa mga tao upang magmumuni- 
muni sa pamamagitan ng kanilang sariling wika. Tulad 
ng malawak na mga bagay para sa ating pagmumuni- 
muni, ang ating mga mata, tainga, kamay, paa, talino, 


pang-agham na pagtuklas na laging sinusuportahan nito, kasunod 
nito. 

Maraming mga intelektuwal sa Kanluran, sapat na maingat upang 
maglatag ng kontra-Islam na pagtatangi sa tabi, ay nakakuha ng 
koneksyon sa pagitan ng mga pagtuklas na ginawa kamakailan la- 
mang sa ating panahon at ang kanilang mga sanggunian sa ayat 
ng Banal na Qur’an na ipinahayag mga 1400 taon na ang nakali- 
lipas, at pagkatapos ay nagpasyang sumali sa landas ng gabay, sa 
lubos na paghanga at sindak. Ang isa sa mga ito ay ang Pranses na 
embrayolohista na si Prof. Maurice Bucaille, na naging Muslim na 
sumusunod sa isang katulad na hibla. Ang partikular na kahalaga- 
han nito ay ang kanyang Bibliya, ang Quran at Agham at si Moises 
at ang Parao, na hinihikayat namin sa aming mga mambabasa na 
kunin. 









ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


puso at sa makatuwid ang ating mga organo ay halos 
tumawag sa atin, na humimok: 

Maingat na pagmasdan kung paano inayos ng 
Maykapal ang mga paa, na binubuo ng mga kalamnan, 
lakas at mga ugat, at pinagsama ang lahat upang 
bumuo ng isang napakalaki at maayos na sistema! 
Ginawa niya ang ulo at binuksan ang mga tainga, 
mata, bibig, ilong at iba pang mga makipot na pook ... 
Nilikha niya ang mga kamay at paa ng mahaba, hinati 
ang kanilang mga dulo sa mga daliri at mga daliri ng 
paa at mga ito sa mga pangkat ng mga buto sa daliri 
. Tulad ng para sa mga panloob na organo tulad ng 
puso, tiyan, baga, atay, bituka, pali at sinapupunan, 
Siya ay nagtagumpay sa mga ito sa pinakamainam na 
paraan na maiisip. Walang isa sa mga ito ay walang 
saysay at hiwalay mula sa iba; Naghahain ang bawat 
isa ng isang mahalagang tungkulin, nilikha sa isang 
paraan na pinaka-angkop upang dalhin ang kanyang 
partikular tungkulin. Higit pa, ang bawat organ ay 
nahahati sa mga panloob na sangkap. Ang mata, 
halimbawa, ay may mga antas, ang bawat isa ay 
may natatanging katangian at hugis. Kung ang isa sa 
mga antas ay bumagsak o mawawala ang isa sa mga 
katangian nito, ang mata ay nawawalan ng buong 
kapangyarihan ng pagtingin. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


Ang mga buto 


Ang pagbuo ng mga buto ay kahanga-hanga. 
Paano at sila ay ginawang matibay at nababanat ng 
Makapangyarihan mula sa isang patak lamang ng 
tamud? Kung gayon, paano sila, bilang balangkas, ay 
naging tukod ng katawan, na balanse at matibay? At 
paano sila sinusukat sa magkakaibang mga hugis, sa 
maraming laki at iba’t ibang densidad? 

Hindi binubuo ang tao ng isang piraso ng buto 
lamang. Ang mga buto ay nakakabit sa isa’t isa sa 
pamamagitan ng mga nababaluktot na kasu-kasuhan, 
bawat isa ay may isang hugis na sumusunod sa kilos 
na nakalaang gawin nito. Kahanga-hanga ang pagga- 
grasang mekanismong ito ng mga kasu-kasuhan na 
tinangkang ipaliwanag sa pamamagitan ng tatlong 
kinikilalang uri ng pagga-gasa na gawa ng makina 
ngunit hindi nagtagumpay. 

Isaalang-alang natinng sandali ang mgapaghihirap 
na mararanasan natin sa buhay kung ang isang solong 
kasu-kasuhan sa ating katawan ay masira! 


KungAng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay 
lumikha ng isang buto na higit pa sa kung ilan 
ang nasa ating mga katawan, ang buto na iyon ay 
magiging isang dahilan para sa paghihirap natin, 
isang bagay na kailangang ma-operahan at alisin. Sa 
kabaligtaran, kapag kulang ang buto na kailangan 
ng katawan, kinakailangan na tayo ay gumawa 
ng isang napakalaking dami ng pagsisikap upang 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


mapunoan ang kakulangang ito; at sa karamihan ng 
mga sitwasyon, ang ating mga pagsisikap ay hindi 
gaanong mapakinabangan. 

Isipin lang natin na hindi natin magagamit ang 
isang hinlalaki. Hindi ba’t napatunayang napakalaking 
balakid ito ? 

Ang ilang mga ngipin ay patag, na angkop para 
sa paggiling. Ang iba ay matulis at matalim, perpekto 
para sa pagputol at paghahati ng pagkain. 

Upang maigalaw ang mga buto, ang Maykapal 
ay lumikha ng mga kalamnan. Ang halaga at hugis 
ng bawat kalamnan ay nag-iiba ayon sa partikular 
na lokasyon nito sa katawan. Ang mata, ay binubuo 
din ng maraming mga kalamnan. Tanging ang isang 
simpleng pagkasira ng isa ay may nakakasamang 
epekto sa buong mata. 

Ang mga kagila-gilalas na ito ay ang mga nakikita 
lamang. Mayroon ding mga espirituwal na mga 
katangian na hindi mahahalata karanasang pandama, 
tulad ng pag-uugali, pagkatao, pagkatao at budhi, na 
mas higit pang kataka-taka na kalikasan. 

Ang mga kamangha-manghang katawan ng tao 
ay sining ng Makapangyarihang nilikha mula sa 
isang solong patak ng tubig. Sa pagtingin sa isang 
magagandang larawan, ang isa ay may hangaring 
humanga sa kakayahan, sining at henyo ng pintor. 
Ang reputasyon ng pintor ay sobrang lumawak. 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


Gayunpaman, malayo sa paglikha ng isang bagay 
mula sa wala, ang pintor ay nagtipon ng ilang mga 
pintura at isang bras at sumalamin sa isang canbas 
ng kanyang mga impresyon ng makabuluhang mga 
bagay, ang lahat na nilikha ay sa unang lugar,nilikha 
ng Makapangyarihan sa lahat. 

Sa ganitong kaso, nakikita na kahit na ang isang 
obra ng pintor ay umaakit ng paghanga, hindi ba natin 
dapat pagmumuni-munihan ang likas na katangian ng 
pagmamahal na dapat nating alagaan sa kamangha- 
mangha na ang tao, isang natatanging obra maestra ng 
sining na nilikha, ng Ganap na Pintor, mula lamang sa 
isang tulo ng likido? 


Ang mga Biyas 


Ang istraktura ng mga tainga, ang benepisyo 
idinudulot ng ilong, ang tungkulin ng dila at ang 
natatanging paraan kung saan binibigkas nito ang 
bawat letra, ang mga ngipin na nag-adomo sa 
bunganga ng bibig at ang kanilang mga mala-perlas na 
kahanga-hangang disenyo, ang sensitibong istruktura 
ng kwerdas ng tining .Na ang tinig ng bawat tao ay 
naiiba mula sa iba, pagayon na ang bulag ay nakakilala 
sa mga tao mula lamang sa kanilang mga tinig ... 


Ang buhok, balbas, eyebrows at mga pilikmata 
... Ang tiyan, atay, bato at mga ugat ... Sa ilalim ng 
isang kataas-taasang katalinuhan at karunungan na ^ 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


isa-isang nagkakasundo na nagtatrabaho, ang bawat 
isa ay may tunay na kahalagahan ng isang mahabang 
pagninilaynilay. 

Ang ating mga bato ay isang maliit na piraso 
ng kame; nakikilala nila ang nakakalason mula sa 
hindi nakakalason, pagpapalabas sila ng lason mula 
sa katawan at nagbabalik sa mga di nakakalason dito. 
Ang mga bato ba ay parang may isang isip ng kanilang 
sarili o may hawak sa mga kompyuter o marahil mga 
laboratoratoryo na para sa medikal na pagtatasa? 
Alam natin ang mga problema na nalalagay tayo 
kapag ang maliit na organ na ito ay nagsisimulang 
pumalta sa knilang tungkulin. Ang mga makina na 
may napakalaking sukat ay hindi ganap na maisagawa 
kung ano ang madaling nagagawa ng maliit, 50 
gramo na kameng . 

Ngayon, tingnan natin ang ating mga kamay. 
Mahaba ang mga ito upang mahawakan nila ang mga 
bagay na ninanais. Sa isang malapad na palad, ang 
kamay ay binigyan ng limang daliri, bawat isa ay may 
tatlong mga pangkat ng buto. Apat na daliri tumayo sa 
isang gilid at ang hinlalaki sa isa pa. Ang hinlalaki ay 
maaaring tumulong sa natitirang apat na mga daliri. 
Kung ang bawat tao, nakaraan at kasalukuyan, ay 
magkasama at masigasig na sumubok upang bigyan 
ang kamay ng isang mas mahusay na hugis kaysa sa 
kung ano ito ay mayroon na, sila ay talagang hindi 
S makakagawa nito. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


Kung ang tao ay mawawalan ng tila hindi 
mahalaga na bahagi ng kanyang katawan, tulad 
marahil ng isang kuko, makikita niya ang kanyang 
sarili na pinaka walang magawa sa lahat ng paglikha 
sa pakiramdam ang pagnanasa na kumamot. Kung 
hihilingin niya ang tulong ng ibang tao na kamutin 
ang matinding pangangati, magkakaroon ng maraming 
pagtatangka ng pagsubok at kamalian para makita ng 
tao na ang lugar na makati Gayunman, ang sariling 
kamay ng isang tao ay hindi kailanman nahahanap ang 
anumang kahirapan sa paghahanap ng lugar na iyon at 
kamutin ito, kahit na sa malalim tulog. 

Ang tila baga simpleng mga galaw na isinasagawa 
natin gamit ang ating mga braso, kamay at mga 
daliri sa katunayan ay nangangailangan ng lubos 
na kumplikado at kinakalkulang pagsisikap. Kung 
iisipin, ang mga galaw ng paa ng mga mataas na 
teknolohiya na mga robot ngayon ay walang kapantay 
sa mga galaw ng biyas ng tao, isang pagsawalang- 
bahala ang pagpapanatiling walang malasakit sa 
walang hanggang kapangyarihan at karunungan ng 
Makapangyarihan sa lahatng naipapakita ng katawan 
ng tao sa araw sa araw. 


Ang patulang paghahayag sa ibaba ay ang 
katunayan na ang tao, tulad ng iba pang nilikha, 
ay patuloy na binibigkas sa pamamagitan ng sarili 
nitong wika ang Ganap na Pintor, sa mga mata na 
makakakita at mga tainga na maaaring makarinig: 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang pagpapatotoo sa pagkakaroon ng aking 
Tagapaglikha, ay ang aking pagkabuhay 

Ang ibang tiyak na mga katibayan ay paulit-ulit, 
kahit na sa katunayan ay maaaring meron naman 
talaga ... 

(§inasi) 


Ang Pagkamahabagin at Awa ng 

Makapangyarihan 

Tingnan lamang ang awa at habag ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, na ipinagpaliban Niya ang 
buong takip ng mga ngipin sa dalawang taon pagkatapos 
ng kapanganakan. Sa unang dalawang taon, ang mga 
sanggol ay hindi makatatanggap ng pagkain sa ganap 
na kahulugan ng termino maliban sa pagpapasuso. 
Samakatuwid sila ay hindi nangangailangan ng mga 
ngipin sa panahong iyon. Ang ganap na pag-unlad ng 
mga ngipin sa panahong ito ay isang malaking sanhi 
ng sakit para sa mga ina na nagpapasuso. 

Habang lumalaki ang bata, lumalaki din ang 
kanyang pangangailangan para sa pagkain at di 
nagtagal ay darating ang isang oras kung kailan 
ang gatas ay hindi na sapat upang matupad ang 
pangangailangan. Tumataas sa panahong ito ay isang 
malakas na pangangailangan upang matunaw ang ilang 
mga pagkain at sa gayon ay ang pangangailangan na 
ngumunguya at lumunok. Ang buong pagkahubog ng 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


mga ngipin sa mga bata ay hindi masyadong maaga o 
huli. Ang pagkahubog nila ay sa tamang oras. Kung ang 
mga ito ay nabuo ng mas maaga, sila ay makapagpigil 
sa tamang pagpapasuso. NaAng Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, na hindi lamang itinulak ang mga matigas 
na buto mula sa malambot na gilagid kundi pinalalabas 
din ang mga ito nang eksakto sa tamang panahon, ay 
naging dahilan para sa paghanga. 

Bukod pa rito, ang Makapangyarihan ay nagbigay 
ng mga magulang na may pambihirang damdamin ng 
pagmamahal upang alagaan ang bata. Sino ba ang 
makakapag-alaga ng sanggol kung hindi pa inilagay 
ng Makapangyarihan sa puso ng mga magulang ang 
isang patak ng Kanyang sariling awa? 

Ang katawan ng tao ay nagtatanghal ng isang 
hindi kapani-paniwalang bagay para sa pagmumuni- 
muni. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang saksi 
sa pagkakaroon ng Lumikha. Ngunit ang isang ganap 
na walang kaalaman sa malinaw na katotohanang 
ito ay patuloy na abalang-abala sa mga hangarin 
ng kanyang kaakuhan. Sa pagdalo sa gayong mga 
pagnanasa, kahit na ang mga hayop ay nakatayo 
sa parehong antas bilang mga tao. Ang kakayahan 
na naghihiwalay sa mga tao mula sa mga hayop 
at kung ano ang nagbibigay sa kanila ng kredito 
sa pagiging ang pinaka-kagalang-galang sa nilikha 
ay ang karunungan na nakuha sa pamamagitan ng 
pagtingin sa mga kamangha-manghang kalangitan 
at lupa na may nakaintindi na mata at nagninilay 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sa Banal na mga gawa ng sining na nakasisilaw 
sa buong sansinukob, pati na rin ang mga tao. Sa 
paglago sa karunungang ito, siya ay nakataas sa lebel 
ng mga anghel, kahit na mas mataas, na napili mula 
sa karamihan na mabuhay na mag-uli sa isang estado 
na minamahal ng Makapangyarihan, sa gitna ng mga 
propeta 

at ng matuwid. Ang karangalan at pribilehiyo na 
ito ay malayo mula sa mga nakaligtas sa kanilang mga 
masasamang pita, mas nalilito kaysa sa mga hayop. 49 


Ang Mukha at Mga Bakas ng Daliri 

Isang araw, ang isang tao ay nagkomento sa 
tabi ni Omar - kaluguran nawa sya ng Allah “Ang 
larong tses ay talagang namamangha sa akin. Kahit na 
ang isang tsesbord ay isang metro lamang ang haba 
at lapad, ang isang tao ay maaaring gumawa ng isang 
milyong iba’t ibang uri ng mga galaw dito, na ang isa 
ay hindi katulad sa iba! “ 

“May isang bagay na mas kahanga-hanga”, 
sumagot Omar - kaluguran nawa sya ng Allah -.“Ang 
haba at lapad ng isang mukha ay isang simpleng 
kamay lamang. Sa karagdagan, ang lokasyon ng 
kilay, mata, ilong at bibig ay laging mananatiling 
pareho. Gayunpaman, hindi mo mahanap ang 


a 49. Tingnan sa, Imam Ghazzali, Ihya, VI, 58-62. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


sinumang dalawang tao, sa Silangan at Kanluran, na 
may eksaktong parehong hitsura. Napakaganda ng 
kaluwalhatian, kamahalan at karunungan ng Allah 
na nagpapakita Siya ng walang hangganang mga 

pagkakaiba sa isang maliit na piraso ng balat!” (Razi, 
Tafsir, IV, 179-180 [al-Baqara, 164]) 

Nang ibaling ang atensiyon sa karunungang ito, 
ang makata ay nagsabi: 

Sino ang utak sapagguhit ng mukhang ito? 

Hindi ba humarap sa salamin ang isa at nagtanong ? 

(Necip Fazil) 

Ng higit pang kadakilaan, ang mga bakas ng 
daliri ng tao. Sa ngayon, may mga kompyuter at mga 
pintuan na may nakaprograma na ang mga bakas ng 
daliri ay ginagamit bilang mga kodigo ng seguridad. 
Ang bawat tao ay nagdadala ng iba’t iba at natatanging 
bakas ng daliri. Kahit na ang mga bakas ng daliri ng 
isang solong kamay ay naiiba sa isa’t isa. 

Sa pagtatapos lamang ng ika-19 na siglo na 
natuklasan ang mga bakas ng daliri na nagdadala ng 
magkakaibang mga desinyo sa bawat tao, tulad ng 
mga bareta na kodigo, at pagkatapos ay sinimulan 
itong gamitin para sa layunin ng pagtukoy sa mga 
tao, lalo na sa legal at kriminal na kalagayan. Sa 
ngayon, mayroong isang agham na tinatawag na 
dermatoglipico, na eksklusibo para sa pag-aaral ng 
mga bakas ng daliri. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang pagbigay sa mga tao ng may ganitong 
natatanging katangian,Ang Allah, ang kaluwalhatian 
sa Kanya, ay higit na nagpapahiwatig sa kagila-gilalas 
na ito sa ayah ng Banal na Qur’an na ipinahayag mga 
1400 taon na ang nakalilipas, na ipinahayag na kapag 
ang Muling Pagkabuhay ay mangyayari, kahit na ang 
mga bakas ng daliri ay dapat na muling isaayos ayon 
sa eksaktong paraan nila sa panahon n gang tao ay 
buhay pa. Ang aya ay nagsabi: 

“Iniisip ba ng tao na hindi natin titipunin ang 
kanyang mga buto? Oo! Ginagawa nating kumpleto 
ang mga dulo ng kanyang mga daliri.” (Al-Qiyamah, 3-4) 

Ang Banal na Qur’an, gaya ng nakikita, ay patuloy 
na namumuno sa daan at ang agham ay sumusunod 
lamang sa pagkakasunud-sunod sa pagkumpirma. 

Katulad ng mga bakas ng daliri, ang mga mata 
ay nag-iiba rin mula sa kada tao. Ang pagiging 
karaniwan sa bawat araw na buhay ay ang paggamit 
ng mga aparato, mula sa mga kompyuter hanggang sa 
mga pintuan na nakikilala ang mga gumagamit nito 
hindi mula sa mga dating makalumang mga kodigo 
kundi mula sa mga tiyak na katangian ng kanilang 
mga retina. 

Dakila si Allah, kaluwalhatian sa Kanya, na 
lumilikha ng kawalang-hanggang pagkakaiba sa isang 
lugar na mas maliit pa sa 1 cm 2 . 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


Ang Milagro ng Gene 


Ang mga kamakailang tuklas sa genetika ay 
nagpapakita na ang bawat tao ay nagdadala ng isa 
pang uri ng kodigo na eksklusibo sa kanyang sarili. 
Ano pa, napakaliit ang mga gene na kahit na ang 
buong mga gene ng bawat solong nabubuhay sa 
Mundo ay hindi magagawang punan ang isang bagay 
na kasing Hit ng isang didal ng manananahi. 

Hindi nakikita kahit na sa pamamagitan ng isang 
mikroskopyo, ang mga gene na ito ay naninirahan 
sa mga selula ng bawat nabubuhay na organismo 
at binibigyan sila ng kanilang mga katangian. Sa 
ganitong diwa, ang isang didal ay maaaring tila 
napakaliit upang magawa ang bawat indibidwal na 
katangian ng higit sa 6 bilyon na tao na mayroon ang 
mundo ngayon; gayunpaman ang mga sumusuportang 
ebidensiya ay nagtataglay ng walang silid para sa 
pagdududa. 

Paano, kung gayon, ang maliit na bagay na 
ito na tinatawag na gene ay humahawak ng mga 
katangian ng bawat isang nabubuhay na organismo 
ng taong nakakaalam kung anong halaga? Paano nito 
mapoprotektahan sa isang napakaliit na lugar ang 
bawat katangian ng isang ibinigay na organismo, kahit 
na ang lahat ng paraan sa kanyang mga sikolohikal na 
katangian? 


Ang katotohanan na ang milyun-milyong mga 
atomo na nakulong sa isang solong gene, napakaliit 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


upang makita kahit na sa tulong ng isang mikroskopyo, 
ay maaaring halos namamahala sa buhay sa Mundo, na 
mangyayari lamang sa pamamagitan ng paghuhusga 
ng isang walang hanggan na Matalinong Tagapaglikha. 
Dito, wala kahit na maliit na bahagya para sa 
teorya. 50 

Sa pagbigay pansin dito, ang Makapangyarihan 
ay nagpahayag: 

“At nang ang iyong Panginoon ay nagdala mula 
sa mga anak ni Adan, mula sa kanilang mga likod, 
ang kanilang mga ninunuo, at pinatotohanan sila laban 
sa kanilang sariling mga kaluluwa: Hindi ba ako ang 
iyong Panginoon? Sinabi nila: Oo! nagpapatotoo tayo. 
Baka sabihin mo sa araw ng Muling Pagkabuhay : 
Tiyak na hindi namin pinapansin ito.” (Al-Araf, 172) 

Ang mga ito at magkatulad na pagpapakita ng 
kapangyarihan at sining ng Diyos, na natuklasan 
lamang kamakailan, ay nag-iiwan sa katwiran na 
walang masabi. Ang inspirasyon ng gayong mga 
damdamin ay nag-udyok kay Ziya Pasha, na sa 
umpisa ng ika-19 na siglo, ay sumulat: 

Niluluwahatil ko Siya kaninong sining ay 
nakakagawang maamo sa pag-iisip 

Kaninong kapangyarihan ay nakakapanghina sa 
matalino... 



50. Tingnan sa, ilim-Ahlak-Iman, inihandan ni: M. Rahmi Balaban, p. 
189-190. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


Na nagpapatakbo ng pabrika na ang Katawan ng 

Tao? 


Dapat na pahalagahan ng tao ang katotohanan 
na ang lahat ng mga nilalang, sa himpapawid at sa 
lupa at sa dagat, kasama na siya, ay nakasalalay 
sa Makapangyarihan sa lahat sa bawat sandali. Sa 
pinakasimpleng antas, dapat niyang makita: 

Halos lahat ng mga aktibidad sa loob ng ating 
mga katawan ay nangyayari nang malaya sa ating 
kalooban. Sa ganitong paraan ang ating mga pintig ng 
puso ang ating paghinga, ang mga pagkilos ng lahat 
ng ating iba pang mga bahagi ng katawan ay naganap, 
kabilang ang mga panloob na nangyayari sa loob ng 
ating mga selula at ang tulungan at komunikasyon 
na tumatakbo nang masigla sa pagitan nila. Sino 
ang nakakaalam ng dami ng mga sira na magagawa 
natin kung ang mga gawain lamang ng isa sa mga 
perpektong gumagana na bahagi o kahit na ang daan- 
daang mga uri ng mga reaksiyong bayokemikal na 
nagaganap sa isang solong selula ay naiwan sa ating 
pangangasiwa at kontrol na kahit sa isang araw 
lamang? 51 

Napakalaking aral ang katotohanan na, sa isang 
banda, nakikita natin ang isang 10 toneladang elepante 
ay sumusunod sa utos ng isang 10 taong gulang na 
bata habang sa kabilang banda, bilang pagpapahayag 





51. Tingnan sa §akir Kocaba§, Kur’an’da Yaratili§, p. 115. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ng lubos na kahinaan ng tao, isang napakaliit na 
mikrobyo na hindi nakikita sa hubad na mata, ay 
nakakapanghina sa isang malakas na tao ! 

Kaya’t hindi natin dapat ipagkaloob sa ating sarili 
ang lakas na ibinigay sa atinng Pinakamakapangyarihan; 
hindi tayo dapat magyabang at dapat palaging ipaalala 
sa ating sarili ang Tunay na May-ari ng kalakasan. 
Dapat tayong mag-urong sa isang pare-pareho na 
kalagayan ng pasasalamat, na kinikilala na hindi 
tayo kahit mga maliit na butil sa tabi ng Banal 
na Kapangyarihan. Dapat palagi tayong humingi ng 
kanlungan sa Makapangyarihan. 

Dito,maikli lamang na natalakay ang ilan sa 
maraming mgapagkakataon ng Banal na kapangyarihan 
at karunungan na napakahusay na ipinakita sa mga 
tao. Ang bibigay panahon upang pagninilay-nilayan 
ang tao ay nakasalalay ay maglalantad ang maraming 
iba pang mga misteryo at karunungan na inilagay ng 
Allah sa loob nito. Kung ang isang libro ay isusulat 
para sa bawat selula ng katawan ng tao, ito ay tiyak na 
isang angkop na gawain. 


BAKIT NILIKHA ANG TAO? 



Ano ang tunay na layunin ng tao, na nilikha 
sa pinakamahusay na posibleng paraan bilang isang 
kagalang-galang na nilalang at pinagkalooban ng 
hindi mabilang na mga pagpapala ng Banal? Ano 







ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


ang inaasahan sa kanya? Ano ang kanyang mga 
responsibilidad? 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay 
nagsasabi: 

“Ano! Naisip ba ninyo na nilikha Namin kayo 
nang walang kabuluhan at hindi kayo ibabalik sa 
Amin?” (Al-Muminun, 115) 

At hindi ko nilikha ang espiritu at ang mga tao 

maliban na sila ay dapat maglingkod sa Akin.” (Ad 
-Dhariyat, 56) 


Ang tao ay dapat magpasalamat, sa libu-libo, 
para sa bawat selula na mayroon siya sa kanyang 
katawan, sa pamamagitan ng mga gawa ng pagsamba, 
kawanggawa, pag-uutos ng kabutihan at pagtitiyaga, 
sa pagbanggit ng ilan. Ang bawat pagpapala ay may 
isang presyo at ang bawat isa ay nangangailangan ng 
pagpapahayag ng pasasalamat. 

Ang Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan - ay nagsasabi: 


“Ang isang kawanggawa bawat araw ay 
kinakailangag ng bawat pinagsamang tao. Ang 
pagtulong sa isang tao na ilagay ang kanyang sakayan 
o paglalagay ng kanyang karga ay kawanggawa. Ang 
mabait na salita ay kawanggawa. Ang bawat hakbang 
na gagawi patungo sa daan ng Masjid para sa salat ay 
kawanggawa. Ang pagbibigay ng mga direksyon, ay 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


isa ding kawanggawa ” (Bukhari, Jihad, 72. Tingnan, Muslim, 
Zakat, 56) 

“Ang isang kawanggawa ay kinakailangan bawat 
araw para sa bawat isa sa iyong mga kasukasuhan 
at buto. Ang bawat tasbih ay kawanggawa. Ang 
bawat hamd ay kawanggawa. Ang bawat tahlil ay 
kawanggawa. Ang bawat takbir ay kawanggawa. 
Ang pagmamakaawa sa mabuti ay kawanggawa. Ang 
pagpigil mula sa kasamaan ay kawanggawa. Ang 
dalawang rakat ng salat na ibinibigay sa kalagitnaan 

ng umaga ay para sa lahat ng ito. ” (Muslim, Musafirin, 84, 
Zakat, 56. Tingnan, Bukhari, Sulh, 11, Jihad, 72, 128) 

Kabilang sa iba pang mga ulat ang “matuwid 
na paghatol sa pagitan ng dalawang tao” at “pag-alis 
mula sa mga bagay sa kalsada na nakakaabala sa mga 
dumadaan”. (Tingnan, Bukhari, Sulh, 11, Jihad, 72, 128, Muslim, 
Zakat, 56) 

Ang pangangailangan na magsikap na maging 
isang karapat-dapat na lingkod ng Makapangyarihan 
ay gayunpaman halata. Ang pagsasamantala sa bawat 
sandali sa pamamagitan ng mga gawa ng pagsamba 
at kabutihan at paghahanda para sa buhay na walang 
hanggan sa pinakamainam na paraan na posible ay, 
higit pang mahalaga. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


PAGLUTAS NG MISTERYO NG 
KAMATAYAN 


Si Muhammad ibn Kab al-Qurazi ay nagsabi: 

“Minsan ay nakilala ko si Omar ibn Abdulaziz 
sa Medina. Noong panahong iyon siya ay isang 
binata, medyo guwapo at mayaman din. Pagkaraan ng 
maraming taon nang naging Caliph na siya, pumunta 
ako upang makita siya. Nang makakuha ako ng 
pahintulot na sumunod sa kanya, nagpatuloy ako. 
Nakatingin sa kanya, hindi ko naiwasang tumitig sa 
kanya, humanga. 

‘Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, 
Muhammad?’ Tanong niya. 

Namutla ka, ang iyong katawan ay mukhang 
napudpod, nawala ang karamihan sa iyong buhok at 
kung ano ang natira nito ay kulay-abo’, sumagot ako. 
‘Nang makita ka sa kalagayang ito, Caliph, hindi ko 
maitatago ang aking pagkagulat.’ 


‘Sino ang nakakaalam kung gaano kalaki ang 
iyong pagkagulat Muhammad, kung nakita mo 
ako ng tatlong araw pagkatapos akong mailagay sa 
aking libingan’ sinabi niya. ‘Ang mga langgam ay 
mangyaring pumopol sa aking mga mata sa labas ng 
kanilang mga tasang at sila ay dumudulas sa aking 
mga pisngi; at ang aking ilong at bibig ay napuno ng 
nana. Totoong pagkatapos ay hindi mo ako makikilala 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


at ipahayag ang isang pagkagulat na mas malaki kaysa 
sa maaari mong isipin!’” (Hakim, iv, 300/7706) 

Higit sa lahat, dapat pag-isipan ng bawat tao ang 
kanyang katapusan: kung paano siya huminga ng 
kanyang huling hininga, ano ang kanyang nakatagpo 
sa libingan at kung ano ang magiging ranggo sa 
Kabilang Buhay? Ito ang mga pinakadakilang 
talinghaga na nakakaharap ng mga tao; iniintindi 
ang lihim sa paglalakbay mula sa kuna patungo sa 
kabaong at ang karunungan na nakasalalay sa pag-iral 
sa mundong ito at kasunod na pagpasa sa Kabilang 
Buhay. Ang bawat isa sa atin ay dapat gumawa ng 
bawat pagsusumikap sa buhay upang malutas ang 
bugtong na ito at sa gayong paraan ay makamit ang 
walang hanggang kaligayahan. 

Ang isa dapat una sa lahat ay nagmumuni-muni 
sa pagkakamatay, sapagkat ito ay isang hindi mapag- 
aalinlanganang katotohanan na: 

“Ang lahat ng nasa lupa ay mamamatay.” 
(Ar-Rahman, 26) 

Darating ang isang araw na walang bukas; isang 
araw na lingid sa kaalaman nating lahat.Ang Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsabi: 

“At ang paghihirap ng kamatayan ay darating 
sa katotohanan; iyon ang pinagsisikapan mong 
matakasan. At ang tambuli ay hihipan; iyon ang araw 
% ng pagbabanta.” (Qaf, 19-20) 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


Ang bawat isa ay pumasok sa buhay na ito sa 
pamamagitan ng isang pintuan, ang sinapupunan ng 
ina, at nabubuhay sa buhay na ito, isang taluktok na 
humahagibis na dumudulas sa alinman sa espirituwal o 
egoistikal na damdamin. Matapos dumaan sa makitid 
na koridor, sa pamamagitan ng pintuan ng libingan, 
ang bawat tao sa wakas ay gumagawa ng kanilang 
pagpasa sa buhay ng kawalang-hanggan. 

Ang mundo, tulad ng isang bahay na may dalawang 
pintuan, ay napuno at nawalan ng laman ng maraming 
tao, mula sa panahon ni Adem-ang kapayapaan sa 
kanya- hanggang ngayon. Nasaan na sila ngayon? 
Saan tayo pagkaraan ng ilang sandali? Hindi natin 
alam ... Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang kamatayan 
ay nagpatirapa sa mga pintuan ng mga mapang-api at 
sa mga pinahihirapan, mga makasalanan at mga banal; 
at ngayon tumayo sila na naghihintay para sa Simula 
ng buhay na walang hanggan, Araw ng Paghuhukom. 

Para lamang sa pag-iisip na ang lupa kung saan 
tayo lumalakad ay puno ng mga katawan ng bilyun- 
bilyong namatay na tao na nabuhay hanggang ngayon; 
ang mga katawan ngayon ay ganap na bumaling 
sa alabok, tulad ng bilyun-bilyong mga anino na 
nakasalalay sa isa’t isa ... Bukas, tayo rin ay nakatali 
na lumakip sa ganitong siksik na anino. Mula roon, 
magsisimula ang buhay na walang hanggan; isang 
paglalakbay sa walang katapusan. Sa ganitong kaso, 
ipaalam sa amin ang bawat paghinto ng ilang sandali 
at pag-iisip: Anong tao sa kanilang tamang pag-iisip 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ay makikipagpalit ng isang sandali para sa kawalang- 
hanggan? 

Sa Qur’an, ipinahayag ng Makapangyarihan: 

“Sa araw na nakikita nila ito, magiging parang 
hindi sila nagtatagal ngunit ang huling bahagi ng isang 
araw o ang maagang bahagi nito,” (an-Naziat, 46), na 
nagpapaalam sa atin kung gaano kaikli ang buhay na 
ito kumpara sa buhay ng walang hanggan. 

Angsumusunodnakupletnanagpapaalingawngaw 
ay maikling nagsasabi ng kakanyahan ng makamundong 
buhay: 

Ang buhay ay pino, mabilis, tulad ng pagkislap 
ng isang mata, 

Ang isang ibong lumipad, hindi na natin 
narinig,ngunit nakaalis na... 

(A§ik Pa§a) 

Mayroon pa bang higit na hindi kapani- 
paniwalang hangal kaysa sa mapanglaw na pag- 
aaksaya sa kayamanan ng mundong ito sa buhay tulad 
ng ito ay magpakailanman? 




Pagmumuni-munihan ang Kamatayan 

Ang Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala 
at kapayapaan- ay dati madalas na nagpapaalaala 
sa kamatayan, na nagpapahina sa atin na mawawala 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


sa mga gawain sa mundo. 52 Sinabi niya, “Ang 
dahilan ng pagtataka ay ang pagsisikap ng tao para 
sa mapanlinlang na buhay ng mundo, sa kabila ng 
pagkakaroon ng paniniwala sa buhay ng kawalang- 
hanggan.” (Qudai, Shihab’ul-Akhbar, n.33) 

Ang pag-iisip ng nagbabalang oras ng ganap na 
paghihiwalay mula sa mundo, pagkatapos ay haharapin 
ang kanyang mga ginawa sa buhay, mabuti at masama, 
at tanggapin niya ang kanyang mga gantimpala o 
kaparusahan nang buo, ay maglalayo sa isa mula sa 
kasalanan at tukso, at magdadala sa kanya sa mas 
malapit sa mga mabubuting gawain. Ang pagmumuni- 
muni sa kamatayan, sa ibang salita, ay isang paraan 
upang magkaroon ng mas mabuting budhi, na ituwid 
ang buhay ng isang tao at magtatrabaho patungo 
sa pagpapabuti ng kanyang kondisyon sa buhay ng 
kawalang-hanggan. Ang Propeta - sa kanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan - ay nagsasabi: 

“Tandaan ang kamatayan ng madalas; dahil ang 
pag-alaala sa kamatayan ay nagpapadalisay sa isa 
mula sa mga kasalanan at nagibbigay sa kanya ng 
pagkawalang bahala sa mundo. Kung iniisip mo ang 
kamatayan habang mayaman, mapoprotektahan ka 
nito mula sa mga sakuna ng kayamanan. Kung iniisip 
mo ito na ikaw ay nasa kahirapan, ito ay magbibigay 

sa iyo ng kasiyahan sa iyong buhay.” (Suyuti, Jami’us- 
Saghir, I, 47) 





52. Tingnan sa, Tirmidhi, Zuhd, 4; Nasai, Janaiz, 3. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Muli, hinihikayat ang pag-alaala sa kamatayan, 
ang Propeta -sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan- ay nagsabi: 

“Pinagbawalan ko kayo noon mula sa 
pagbisita sa mga libingan. Ngunit ngayon, maaari na 
dahil ang pagbisita sa mga libingan ay magpapaalala 
sa iyo tungkol sa Kabilang Buhay. ” (Tirmidhi, Janaiz, 60, 
Muslim, Janaiz, 106) 

“Tandaan ang kamatayan at ang pagkawasak ng 
mga katawan at mga buto pagkatapos ng kamatayan. 
Siya na nagnanais sa kabilang buhay ay tatalikod sa 
Silaw ng mundo. ” (Tirmidhi, Qiyamah, 24) 

“Mahal ng Allah ang madalas na nakakaalala 
sa kamatayan. ” ( Haythami, x, 325) 

Sino ang pinakamatalino na mananampalataya? 
“ Ang Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan - ay sumagot: 

“Siya na madalas na naaalala ang kamatayan 
at naghahanda para sa kung ano ang darating sa 
pinakamainam naposiblengparaan ... Ang mga ito ay 
tunay na matalino. ” (ibn Majah, Zuhd, 31) 


Ang Pagmumuni-muni sa Kamatayan ng 
mga Kasamahan 



Si Abu Bakr - kaluguran nawa sya ng Allah 
-isang beses ay sinabi niya sa sa isang sermon: 







ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


“Nasaan ang guwapo, ang maganda, na minsan ay 
hinangaan ng lahat? Saan ang mga kabataang lalaki, 
magiting na lalaki na nagpapahalaga sa sarili? Nasaan 
ang mga hari na nakapalibot sa mga lunsod na itinayo 
nila sa matataas na pader? Saan ang mga walang 
talong bayani sa larangan ng digmaan? Ang panahon 
ay kumain sa kanila at ginawa silang kapantay sa lupa. 
Lahat sila ay inilibing sa kadiliman ng kanilang mga 
libingan. Magmadali at bumalik sa iyong pandama 
bago ito ay huli na at simulan ang paghahanda para 
sa lampas sa kamatayan! Iligtas ang inyong sarili, 

iligtas ang inyong Sarili!” (Ibn’ul-Jawzi, Zamm’ul-Hawa, 
p.668; Nadrat’un-Naim, III, 960) 

Si Aisha - kaluguran nawa sya ng Allah- ay 
nagpapaliwanag: 

“Minsan naisip ko ang impiyemo at nagsimula 
akong umiyak. Nakikita ako ng Sugo ng Allah - mga 
pagpapala at kapayapaan sa kanya - at tinanong, 4 Ano 
ang nangyari, Aisha?’ 

‘Naalala ko ang impiyerno, kaya umiyak ako’, 
sumagot ako. ‘Kayo bang mga propeta, maaalala niyo 
ba ang mga miyembro ng inyong pamilya sa Araw ng 
Paghuhukom?’ Pagkatapos ay nagtanong ako. 

‘May tatlong lugar kung saan walang matatandaan 
ang sinuman. Bago malaman kung ang laki ng mga 
ginawa (mizan) ay nagtimbang ng mabigat o magaan; 
bago malaman kung saan ang aklat ng mga gawa ay 
darating, mula sa kaliwa, kanan o mula sa likuran, 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


hanggang sa magsabi, ‘Dito; basahin ang aking aklat 
6 (al-Haqqa, 19); at kapag itinatag ang Tulay ng Sirat, na 
nakasuspinde sa itaas ng Impiyemo. Sa magkabilang 
panig ng tulay, maraming mga kawit at mahigpit na 
tinik. Sa kanila, ang Allah ay sasalo ng Kaniyang 
naisin mula sa nilikha at itapon sila sa Impiyemo. 
Ang isang tao ay hindi maaaring mag-isip ng sinuman 
hanggang malaman niya kung siya ay ligtas mula sa 
mga kawit O hindi.” (Hakim, IV, 622/8722) 

Si Usayd ibn Khudayr - kaluguran nawa sya ng 
Allah sa mga pinaka-banal na mga Kasamahan, na 
ginamit upang paulit-ulit na sabihin ay nagsabing: 

‘Kung ako ay palaging nananatili sa estado ng 
pag-iisip na naghari sa akin sa alinman sa isa sa mga 
tatlong sandali, tiyak ako ay patungong Paraiso na: 
Habang binabasa ang Qur’an o nakikinig sa isang 
tao na nagbabasa nito, nakikinig sa mga pahayag ng 
Sugo ng Allah - pagpapala at kapayapaan sa kanya- 
at sa pagkakita ng isang libing. Oo nga talaga ... 
tuwing nakikita ko ang isang libing, nararamdaman 
ko na nararanasan ko ang mga bagay na naranasan 
ng namatay, na dinadala sa kung saan dadalhin ang 
namatay.” (Hakim, III, 326/5260) 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


Ang Mga Benepisyo ng Pag-iisip sa 

Kamatayan 

Tulad ng sinabi sa hadith na “ Ang kamatayan ay 
sapat na payo” 53 , maraming mga aralin ang naghihintay 
sa nag-iisip na isipan sa kababalaghan ng kamatayan. 

Ang sobrang pagmamahal sa mga pansamantalang 
kaligayahan sa mundo, at ang pagnanais ng katanyagan 
at kapalaran ay mga sintomas ng espirituwal na 
sakit. Ang inggit, kayabangan, pagpapaimbabaw at 
pagnanasa ay walang anuman kundi mga produkto 
ng pag-ibig sa mundo. Ang isa sa mga pinaka-tiyak 
na mga remedyo sa pagprotekta sa sarili mula sa mga 
malisyosong gawi at mga pagkukulang sa espirituwal 
ay nasa pagmumuni-muni ng kamatayan, ang libingan 
at mga kaganapan ng Kabilang buhay. 

Ang talunin ang pagkamakasarili, pagiging malaya 
sa pagkasira nito at sa pag-aalis ng pagmamahal sa 
mundo mula sa puso ay ang pangunahing layunin ng 
tasawwuf. Samakatuwid, ang pag-iisip ng kamatayan 
ay isang ipinatupad na paraan sa maraming tariqah , 
kung saan ang disipulo ay nagbabahagi ng lima 
hanggang sampung minuto sa panahon ng kanyang 
pang-araw-araw na wird upang pag-isipan ang 
kamatayan. 

Ang Ottoman na gawi ng pagtatag ng mga 
libingan sa mga sentro ng bayan, sa pamamagitan 





53. Haythami, Majmau’z-Zawaid, Beirut 1988, X, 308. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ng mga kalsada at sa mga silid ng mga Masjid, ay 
nagbibigay laman ng insentibo para sa pag-iisip ng 
kamatayan. Ang isang manlalakbay mula sa Kanluran 
na nakaalam nito ay hindi nakapagpigil na sabihin 
ito, “Ang mga Turks ay nakatira kasama ang kanilang 
mga patay.” 

Ang paghahanda para sa Kabilang Buhay sa 
pamamagitan ng madalas na pag-alala sa kamatayan 
at paghawak sa mga hangarin ng kaakuhan ay 
makatutulong sa isang tao na maiwasan ang paghihirap 
sa pagsisisi na maaaring dumating sa huling hininga. 
Ipinaalam ng Makapangyarihan sa lahat na ang isang 
tao, na nasa bingit ng kamatayan ay biglang bumalik 
sa kanyang mga pandama na parang nagising mula sa 
isang panaginip, ay hihingi ng pabor, sa malalim na 
pagsisisi: 

“Panginoon ko! Bakit hindi mo ako binigyan ng 
isang malapit na termino, para man lang na ako ay 
nakapagbigay ng limos at naging kabilang sa mga 
gumagawa ng mabubuting gawa?” (Ai-Munafiqun, 10 ) 

Upang maiwasan ang kalunos-lunos na pagsubok 
ng pagsisisi, kailangan nating buksan ang ating 
mga mata habang may oras pa tayo at magsimulang 
maghanda para sa nagbabantang buhay ng kawalang- 
hanggan bago mawala ang pagkakataon. 

Si Hasan Basri - kahabagan nawa ng Allah 
h ang kanyang kaluluwa- ay dumalo sa isang libing. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


Pagkatapos ng paglilibing, tinanong niya ang lalaki 
sa tabi niya: 

“Sa palagay mo ba ang taong ito ngayon ay 
nagnanais na bumalik sa mundo upang madagdagan 
ang kanyang mga mabuting gawa, panalangin at 
pagsisisi sa kanyang mga kasalanan?” 

“Siyempre” tiyak na sumagot ang lalaki. 

“Kung gayon, ano ang pumipigil sa atin mula sa 
pag-iisip tulad niya?” Tumugon si Hasan Basri. (ibn’ul- 
Jawzi, al-Hasan’ul-Basri) 


Paghahanda para sa Pagyanig ng 
Kamatayan 


Si Hasan Basri - kahabagan nawa ng Allah ang 
kanyang kaluluwa - ay nagsabi: 


“Mayroong dalawang gabi at dalawang araw, ang 
mga tulad nito ay hindi kailanman nakita o narinig. 
Ang una sa mga gabing ito ay ang unang gabi na iyong 
ginugugol sa libingan kasama ng mga patay. Hindi ka 
pa kailanman nanatili sa kanila. Ang ikalawa ng mga 
gabing ito ay ang gabi na ang umaga ay dumating sa 
Kabilang Buhay. Ang isang araw na walang gabi ay 
magsisimula. Tulad ng mga araw, ang una ay kapag 
ang isang sugo ng Allah ay darating at sasabihin sa 
iyo kung Siya ay nalulugod sa iyo o hindi, kung ikaw 
ay nakalaan para sa Paraiso o para sa Impiyemo. Ang 
ikalawang araw ay kapag tinanggap mo ang iyong 
aklat ng mga gawa, mula sa iyong kanan o kaliwa, at 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pagkatapos ay dadalhin sa harapan ng Allah.” (Tingnan, 
Ibn’ul-Jawzi, az-Zahr’ul-Fatih, p 25) Abu’l-Faraj Abdurrahman, 
Ahwal’ul-Qubur, p. 154) 

Ang kamatayan ay ang pinakamalaking 
kapighatian para sa tao, ang pinakamahirap na 
pagsubok; ngunit mas masahol pa kaysa sa kamatayan 
ay ang mabuhay na walang pag-aalla sa kamatayan, 
upang ilagay ito ganap na sa isip at upang mabigong 
mag-alok ng angkop na mga gawa para sa paghahanda 
nito. Ang matalinong tao ay ang naghahanda para sa 
kamatayan bago ito kumakatok at linisin ang kanyang 
kaluluwa sa imoralidad. 

Sinabi ni Heik Sadi: 

“Ikaw ay magiging lupa sa katapusan, kapatid; 
kaya bago mo gawin, maghangad na maging 
mapagpakumbaba tulad ng lupa. 

“Si Omar - kaluguran nawa sya ng Allah - ay 
nagsabi: 

“Magpaliwanag ka sa iyong sarili bago ka 
tawagin upang magpaliwanag . Magsaya ka sa mga 
matuwid na gawa bago ang pinakadakilang hukuman! 
Ang hukuman sa Kabilang Buhay ng isang taong 
dating tumawag sa kanyang sarili na magpaliwanag 
sa buhay, ay tiyak na maging komportable.” (Tirmidhi, 
Qiyamah, 25/2459) 

Nang ang ating mga mortal na katawan ay ilagay 
sa libingan, ang ating mga anak at kayamanan ay 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


maiiwan. Tanging ang aming mga gawa ay sasama 
sa atin habang tayo ay ililibing sa kalaliman ng 
lupa. Doon, ang ating mga katawan ay babalik sa 
lupa, kasama ang ating mga damit na pamburol, 
walang anumang bagay sa na maiiwan kundi ang ating 
mabubuting gawa. 

Si Imam Ghazzali -kaawaan sana ng Allah ang 
kanyang kaluluwa-ay nagsabi: 

“Tatlong bagay lamang ang nananatili sa isang 
tao sa sandali ng kamatayan. 

1) Kadalisayan ng puso, iyon ay isang puso na 
nilinis sa dumi ng mundo. Ang Allah ay nagsabi: 



4 Siya ay magiging matagumpay na nagpapadalisay 
ditO ...’ (as-Shams, 9) 

2) Kaalaman sa pag-alaala kay Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, na nagsasabing 



...sa pamamagitan ng pag-alaala Si Allahay ang 
mga puso na nakatakda sa pamamahinga.’ (ar-Rad, 28) 

3) Pag-ibig kay Allah, kaluwalhatian sa Kanya. 
Muli, ipinahayag Niya: 









ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


“Sabihin mo, Kung mahal mo ang Allah, 
sumunod ka sa akin; mamahalin ka ng Allah at 
papatawarin ang iyong mga pagkakamali. At ang 
Allah ay Mapagpatawad, Maawain.’ (Al-i Imran, 31) 

Ang paglilinis sa puso ay posible lamang sa 
pamamagitan ng marifah , pagkilala kay Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, sa puso. Ang Marifah naman 
ay nakuha sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng 
dhikr at pagmumuni-muni. Ang tatlong katangiang ito 
sa gayon ay tagapagligtas.” (Ruh’ui-Bayan, xi, 274) 

Kung ang isang tao ay may kakayahang gumawa 
ng sapat na paghahanda para sa ‘bukas’, ang kamatayan 
ay nagsisimula sa pagkakaroon ng isang magandang 
hugis; Sa lalong madaling panahon ay nahahanap nya 
ang kanyang sarili at hindi natatakot sa kamatayan. 

Si Bishr ibn Harith -nawa ay kahabagan sya ng 
Allah - sa katunayan ay nagsasabing, “Napakagandang 
istasyon ang libingan para sa kanya na sumusunod sa 
Allah.” 54 

Ang mga katulad na salita ng karunungan ay 
nagmula sa Mawlana Rumi -ang Allah ay mahabag 
sa kanya: 

“Ang kulay ng kamatayan, anak ko, ay nasa mata 
ng nakatingin. Para sa mga napopoot sa kamatayan na 
hindi binubuhos ang isang pag-iisip na ang kamatayan 


54. Ang Komisyon, Nadratu’n-Naim, III, 963; Abu’l-Faraj Abdurra - 
man, Ahwalu’l-Qubur, p. 155. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


ay nag-uugnay sa isa sa Panginoon at pagalit sa 
mga ito, ang kamatayan ay lumilitaw bilang isang 
nakapangingilabot na kaaway. Sa mga kaibigan ng 
kamatayan, ang kamatayan ay dumarating bilang 
isang kaibigan. 

O ang kaluluwa na tumatakas sa pangamba 
mula sa kamatayan! Kung nais mong marinig ang 
katotohanan ng bagay, hindi ka talagang takot sa 
kamatayan; ikaw ay takot sa iyong sarili. 

Sapagkat hindi ang mukha ng kamatayan na 
nakikita mo sa salamin na nakakapanginig; ito ang 
iyong sariling pangit na mukha. Ang iyong espiritu ay 
parang isang puno. Ang kamatayan ay isang dahon sa 
puno na iyon. At ang bawat dahon na kabilang sa mga 
uri ng puno na ito ay nagmumula sa ...” 


Sa madaling salita, ang ating kamatayan at 
karanasan ng libingan, na itinatag upang magpatuloy 
hanggang sa Muling Pagkabuhay, ay magkakaroon 
ng hugis ayon sa paraan ng ating pamumuhay at 
ang mga gawa na ating inaalok. Ito ay para sa 
kadahilanang iyon na ng Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, ay nagpapaliwanag sa atin ng diwa ng kapwa 
ang buhay ng mundo at ng kawalang-hanggan sa 
maraming okasyon sa Banal na Quran. Hinihikayat 
tayo na isaalang-alang kung papaano magwawakas ang 
daigdig sa takdang panahon, hinihimok Niya tayong 
manatiling malayo mula sa masilaw at panlilinlang 
nito. Gusto Niya tayong lumingon sa buhay na walang £ 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


hanggan, isang buhay na paparating sa bawat minuto 
na hindi kailanman titigil. 

Samakatuwid ito ay kinakailanganpara sa isang tao 
na taos-pusong magsisi mula sa lahat ng mga kasalanan 
bago mamatay at gumawa ng mga pagbabayad para 
sa kanyang mga pagkukulang sa pagsunod sa mga 
utos at pagbabawal ng Makapangyarihan. Muli, dapat 
niyang ibalik ang mga karapatan sa lahat ng mga 
may karapatan na maaaring nilabag niya; sa harap ng 
kanyang huling paghinga, dapat siya’ng humingi ng 
kapatawaran sa mga tao na maaaring siya ay may salita 
o pisikal na pagsalakay, nanira ng puri, nagtsismis o 
kumilos sa malisyosong layunin, at malinis sa lahat ng 
mga personal na utang, maging ang mga ito ay pisikal 
o espirituwal. 

Ang isang ignoranteng tao ay maaaring magalak 
dahil sa paglabag sa mga karapatan ng iba; maaari 
niyang basahin ang kanyang katiwalian na kagalakan. 
Ngunit hindi lamang nagsasabi kung gaano ka walang 
silbi ang kanyang pagsisisi sa araw kung ang hanay 
ng hustisya ay naitakda at sinabi sa kanya, “Ikaw ay 
isang walang magawa, mababa at nawawalang tao sa 
kapahamakan. Dito, maaari mong hindi na ibalik ang 
anumang mga karapatan o humingi ng kapatawaran 
ng sinuman.“ 

Habang lumalapit ang kanyang kamatayan, 
nakita ni Abdulmalik ibn Marwan, ang Caliph ng 
Umayyad, ang isang naglalaba sa labas ng Damascus 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 


na nagbabalot ng mga damit sa palibot ng kanyang 
kamay at hinahagop ang mga ito laban sa isang 
bato sa paghuhugas. Ang paghihiwa-hiwalay ng 
isang naghihirap na paghinga sa biglang pag-alala 
sa sumisindak na husgado ng Kabilang Buhay, ang 
Caliph ay himibik: 

“Kung ako sana ay isang taga-laba! Kung 
nakuha ko lamang ang aking pang-araw-araw na 
pagkain sa aking mga kamay at walang sinabi sa mga 
makamundong gawain!” (Ghazzali, ihya, Vi, 114) 

Kasama ang paghahanda para sa panginginig ng 
kamatayan, mahalaga din na huwag mawalan ng pag- 
asa sa awa ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya. 

Sinasabi ni Uqba al-Bazzar: 

“Sa pagtingin sa isang proseso ng libing, isang 
Bedouin na nakatayo sa tabi ko, na tumitingin sa 
kabaong, ay nagkomento, ‘Binabati kita ... mayroon 
kang lahat ng kagalakan sa mundo!’ 

‘Bakit mo binabati siya?’ Tinanong ko. 

Taano ko hindi batiin ang isang tao na kinuha 
sa pag-iingat sa pamamagitan ng isang Walang 
Hangagang Mapagbigay na Tagapag-alaga, na ang 
pakikitungo sa Kanyang mga bisita ay kahanga-hanga 
at walang hanggan awa!’ 

Iyon ay parang hindi pa ako nakarinig ng mga 

salita na napakaganda.” (Abu’l-Faraj, Abdurrahman, Ahwal’ul- 
Qubur, p. 155) 







Sa Qur’an 

Para sa mga taos-pusong nananampalataya, ang 
Banal na Qur’an ay isang maringal na daanan 
sa kalaliman ng kaharian ng pagmumuni-muni, 
isang malawak na tanawin ng pagmuni-muni. 
Ito ang wika ng langit at lupa. Gamit ang mga 
salita ng karunungan, tanging pagkain ng espir- 
itu, ito ay isang walang katapusang kayamanan 
ng inspirasyon, isang himala ng mahusay na 
pananalita na ibinigay sa mga tao. 

Libu-libong mga libro na nakasulat sa mundo 
ng Islam sa nakalipas na 1400 taon ay may 
layunin na maunawaan at mausisa ang kala¬ 
liman ng isang ‘Aklat’ at magkaroon ng mas 
I malapit na pagkilala sa isang ‘Tao’ at isunod 
ang pagktao sa Kanyang pagkatao. 

___J 










ANG PAGMUMUNI-MUNI SA 
QUR’AN 


Ang mga tao ay natural na nakatalaga sa 
pagmumuni-muni. Ngunit kailangan natin ng isang 
gabay upang patnubayan ang ating mga isip mula sa 
makitid na kipot ng pagiging makasarili at i-direksyon 
ito sa katotohanan at kabutihan. Ang pinakamabisang 
gabay na patnubay ay ang Banal na Qur’an, ang salita 
ng Makapangyarihan, at ang pagpapatnubay at pisikal 
na paglilinaw nito, ang Banal na Propeta - sa kanya 
nawa ang pagpapala at kapayapaan. 

Para sa mga taos-pusong mananampalataya, ang 
Banal na Qur’an ay isang maringal na daanan sa 
kalaliman ng kaharian ng pagmumuni-muni, isang 
malawak na abot-tanaw ng pagmuni-muni. Ito ang 
wika ng langit at lupa. Gamit ang mga salita ng 
karunungan, tanging pagkain ng espiritu, ito ay isang 
walang katapusang kayamanan ng inspirasyon, isang 
himala ng mahusay na nagsasalita na ibinigay sa mga 
tao. 




ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang Banal na Qur’an ay ang pagpapaliwanag 
ng tao at ng sansinukob. Ang sansinukob, tao at ang 
Qur’an ay tatlong magkakaugnay na mga antas na 
nagbibigay ng perpektong liwanag sa bawat isa. Ang 
isang tao na nakababad sa Qur’an ay nagsisimulang 
basahin ang Banal na pagpapala kapwa sa kanyang 
sarili at sa sansinukob at nagsisimula upang buksan 
ang mga pahina ng aklat ng karunungan. Maraming 
mga Banal na lihim ay naihahayag sa kanya, maraming 
mga bintana ang nagbubukas sa kanyang puso at 
lampas pa nito. 

Ang lunas upang pigilan ang mga hangarin ng 
kaakuhan na nagtutulak sa sangkatauhan sa landas 
ng pagkalipol ay nasa Qur’an ; ito rin ay ang lunas 
para sa moral na kalupitan na nagbibigay ng mas 
mababang antas sa tao kaysa sa mga hayop at 
ang sukat para maiwasan ang mga damdamin ng 
katarungan na maging walang matibay na pang-aapi. 
Sa madaling salita, ang pinaka-makapangyarihang 
gamot para sa kaligayahan, na kung saan ang mga 
tao ay nangangailangan sa ilalim ng lahat ng mga 
pangyayari, ay nasa Banal na Qur’an lamang. 


Ang Qur’an : Ang Mga Turo ngMaka- 
pangyarihan 




Ang Banal na Qur’an ay ang pinakadakilang 
regalo sa sangkatauhan mula sa sariling presensya ng 
Makapangyarihan. Sinasabi nito: 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


“Ang Mahusay. Itinuro ang Quran. Nilikha niya 

ang tao. Itinuro sa kanya ang paraan ng pagpapahayag.” 
(Ar-Rahman, 1-4) 

Ang pagtuturo ng Banal na Qur’an bilang isang 
napakalaking pagpapahayag ng Kanyang walang 
hanggang awa, ang Makapangyarihan ay nagbigay sa 
mga tao ng daan sa maraming karunungan at sagot sa 
maraming mga misteryo. Dahil dito, kinakailangan ng 
tao na matutunan ang Qur’an at unang bumuo ng mga 
panloob na mundo, at pagkatapos ay nagsusumikap 
na maging ang Qur’an na dumating-sa-buhay sa 
lahat ng mga pagkilos at pag-uugali at sa wakas 
ay magsumikapt upang ipaalam ito sa ibang tao sa 
pinakamabisang paraan. 


Lahat ng Mga Aklat ay para sa Isang Aklat 

Libu-libong mga libro na nakasulat sa mundo ng 
Islam sa nakalipas na 1400 taon ay para sa layunin 
ng pag-unawa at pagsusuri sa kalaliman ng isang 
‘Aklat’ at pagkakaroon ng mas malapit na pagkilala 
sa isang ‘Tao’ at magiging mas katulad ng sarili, 
at mas katulad niya na tao. Kung ang lahat ng mga 
punungkahoy sa mundo ay magsisilbing panulat at 
ang mga dagat bilang tinta, imposible pa rin na isulat 
ang mga karunungan at katotohanan na nasa Banal na 
Qur’an. 55 Sa loob nito ay ang mga kodigo ng lahat ng 




55. Tingnan sa, Luqman, 27. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


kaalaman at karunungan, pati na rin ang mga susi sa 
kaligayahan sa buhay parehong sa mundong ito at sa 
Kabilang Buhay. 

Ang Banal na Quran ay palaging namumuno sa 
daan, habang ang agham ay sumusunod sa kanya. Ang 
bawat pang-agham na pagtuklas ay nagpapatunay at 
nagbibigay ng liwanag sa mga katotohanan ng Qur’an . 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay 
nagpahayag: 

“Susubukan natin sa lalong madaling panahon 
na ipakita sa kanila ang ating mga palatandaan sa 
Sansinukob at sa kanilang sariling mga kaluluwa, 
hanggang sa ito ay magiging lubos na malinaw sa 
kanila na ito ay ang katotohanan. Hindi ba sapat ang 
tungkol sa iyong Panginoon na Siya ay saksi sa lahat 
ng bagay?” (Fussilat, 53) 

Ang patuloy na pagsasaliksik sa Quran ay patuloy 
na magpapakita muli ng mga nakatagong himala nito. 
Ang - sa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan- 
sa katunayan ay nakakaalam na ang mga iskolar ay 
hindi maaaring magkaroon ng sapat na pagbabasa ng 
Qur’an, na hindi kailanman mawawala ang kanyang 
pagiging bago kahit na sa tuloy-tuloy na pagsasalasay 
at ang mga aspeto nito na nag-iiwan sa tao na hindi 
makapagsalita sa paghanga ay hindi nauubos. 56 

56. Tingnan sa, Tirmidhi, Fadailu’l-Quran, 14; DarimT, Fadailu’l- 
Quran, 1. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


ANG M APAGMUMUNI-MUNIN G 
PAGE AS ANG QUR’AN 


Tinukoy ng mga iskolar na Muslim ang layunin 
ng pagbigkas ng Banal na Qur’an bilang pag-iisip ng 
kahulugan nito, sa loob ng karunungan at pagkatapos 
ay kumilos ayon sa kung ano ang hinihiling nito. 

Para sa pagpapasigla ng pag-iisip, wala nang mas 
mahusay kaysa sa pagbabasa ng Qur’an, dahil ito ang 
salita ng Makapangyarihang Diyos na walang hanggan 
ang nakakaalam ng mga kalikasan ng kalagayan ng tao. 
Sa ibang salita, ang Banal na Qur’an ay nagsasalamin 
sa bawat tao, na nagpapahintulot sa kanya na kilalanin 
ang kanyang sarili sa kanyang pagkatao. Ang bawat 
Muslim ay dapat na madalas na magbigkas ng Quran 
at nag-iisip kung ano ang eksaktong kahilingan ng 
Makapangyarihang Diyos sa bawat ayah. 

Yamang ang bawat salita ng Qur’an ay binubuo 
ng mga napakalaking lihim, ang isang mapagnilay- 
nilay na pagbasa ng isang ayah sa ganitong paraan ay 
lalong kanais-nais kay sa isang bulagsak na pagbabasa 
ng buong Qur’an . Tanging isang purong puso at 
isang pinong kaluluwa na nakamit sa pamamagitan 
ng masarap na pagmumuni-muni, mataas na moral 
at matuwid na mga gawa ay maaaring magbigay ng 
isang daan patungo sa katotohanan ng mga misteryo. 


Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
nagsasaad: 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


“Ang isang surah na inihayag at ginawa Namin at 
ginawang sapilitan kung saan Kami ay nagpahayag ng 
mga malinaw na komunikasyon na maging maingat.” 

(A-Nur, 1) 

“Isang Aklat na inihayag namin sa inyo na 
masagana upang mapag-isipan ang mga talata nito, 
at ang mga may pinag-aralan ay maaaring maging 
maingat.” (Sad, 29) 

“Hindi ba nila pinagninilay-nilayan ang Qur’an 

o may mga kandado ba ang mga sa puso?” (Muhammad, 
24) 

Ang Banal na Propeta -sa kanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan- ay isang beses tinanong 
tungkol sa pinakamahusay na tono ng boses at paraan 
ng pagbigkas (qiraah) para sa pagbabasa ng Quran. 

“ Ang pagbigkas niya, na ang tinig, sa pakikinig 
mo, ay makadarama ka na siya ay natatakot Si Allah”, 
SUmagOt siya. (Darimi, FadaiPul-Quran, 34) 

Ang pagbabasa ng Qur’an ay isa sa mga 
pangunahing gawain na nakalantad sa mga bulong ng 
Shaytan, para sa bawat anak na nagbabasa ng Qur’an 
at sumasalamin sa mga pangako nito, mga babala, 
mga malinaw na tanda at paliwanag ng matuwid na 
gawa na may higit na sigasig. Siya ay iiwas sa mga 
hindi pinapayagan at ang pagdududa na may higit 
na dedikasyon. Tulad ng pagbabasa ng Qur’an ay 
kabilang sa mga pinaka banal ng lahat ng mga matuwid 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


na gawa, Si Shaytan ay hindi nag-iiwan ng bato na 
hindi naiiba sa tangkang mapanatili ang mga tao na 
malayo mula sa Salita ng Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya. Kaya’t ito ay iniutos na humingi ng kanlungan 
sa Makapangyarihan bago simulan ang pagbasa ng 
Qur’an, sapagsasabi ng « ^ 4WL i^p|». 

Tulad ng isinasaad ng ayah: 

“Kaya kapag binabasa mo ang Qur’an, humingi 
ng kublihan Si Allahmula sa sinumpaang Shaytan.” 

(An-Nahl, 98) 

Paano binasa ng Propeta ng Allah ang Qur’an ? 

Ang Propeta, mga pagpapala at kapayapaan 
sa kanya, ay nagbasa ng Banal na Qur’an nang 
dahan-dahan, na may malalim na pakiramdam. Gusto 
niyang pag-isipan ang mga kahulugan ng bawat 
ayah , agad na isinasagawa ang kanilang mga utos. 
Sa pagbigkas ng isang ayah na namumuno upang 
luwalhatiin (tasbih) ang Makapangyarihan, sasabihin 
niya ang sub-han’Allah, na pinapawi ang Lumikha 
ng lahat ng mga kakulangan. Sa pagbigkas ng isang 
ayah na nagmumungkahi ng panalangin, ipagdarasal 
niya ang Makapangyarihan. Ang pagbabasa ng isang 
ayah na nagsasalita ng naghahanap ng kanlungan sa 
Makapangyarihan, humingi ng kublihan ay kung ano 
ang gagawin niya. 57 


57. Tingnan sa, Muslim, Mus’firin, 203; Nasai, Qiyamu’l-Layl, 
25/1662. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Kung minsan ay nakatuon siya sa solong ayah 
nang husto na nananalangin at pinag-isipan ito 
hanggang sa bukang liwayway. 

Si Aba Dharr -kaluguran nawa sya ng Allah- 
ay nagsabi “Ang Sugo ng Allah - mga pagpapala at 
kapayapaan ay sa kanya- ay paulit-ulit ang sumusunod 
na ayah sa salat hanggang umaga: 





‘Kapag pinarusahan mo sila, kung gay on tiyak na 
sila ay iyong mga lingkod; at kung patawarin Mo sila, 
tiyak na Ikaw ang Makapangyarihan, ang Maalam.’(al- 
Maida, 118)” (Nasai, Iftitah, 79; Ahmed, V, 156) 

Ang Banal na Propeta,ang pagpapala at 
kapayapaan sa kanya, sa pagbabasa sa itaas na ayah, 
minsan ay idinagdag ang mga sumusunod: 

“Aking Panginoon! Tunay na kanilang dinala ang 
maraming tao na naliligaw; ang sinumang sumusunod 
sa akin, siya ay tiyak sa akin, at sinuman ang hindi 
sumunod sa akin, ikaw ay tunay na nagpapatawad, 
maawain.” (Ibrahim, 36) 

Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga 
kamay sa itaas at nagsimulang sumigaw, “Aking Allah 
... Aking ummah , aking ummah !” Pagpapadanak ng 
mga luha sa parehong oras. 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, pagkatapos 
ay ipinag-utos kay Jibril -sa kanya nawa ang 
kapayapaan-, “Pumunta ka at tanungin mo kung bakit 
si Muhammad ay umiiyak, para alam ng mga tao ang 
dahilan, kahit na alam ng iyong Panginoon kung bakit 
siya umiiyak.” 

Si Jibril - sa kanya nawa ang kapayapaan - 
ay bumalik at nagpapaalam sa Makapangyarihan na 
ang Kanyang Sugo ay umiiyak sa mga alalahanin 
para sa kanyang ummah. Ang Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, pagkatapos ay muling inutusan ang Arkanghel 
na, “Pumunta kay Muhammad at bigyan siya ng 
Aming masayang balita na ‘Kami ay magpaligaya sa 
kanya tungkol sa kanyang ummah at hindi kailanman 
magpahirap sa kanya.” (Muslim, iman, 346) 

Tulad ng pakikiramay at kasigasig ng Propeta 
- sa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan -para 
sa kanyang ummah. Kailangan nating lubusang pag- 
isipan ang nasa itaas at matapat na masuri ang ating 
antas ng pag-ibig sa Propeta - sa kanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan - at kung magkano ang 
magagawa natin sa kanyang sunnah bilang isang 
patotoo sa pag-ibig na iyon. 

Si Abdullah ibn Masud -Kaluguran nawa sya ng 
Allah - ay nagsasalaysay: 

“Isang araw ang Sugo ng Allah - mga pagpapala 
at kapayapaan sa kanya - ay nagtanong sa akin, 
‘Maaari mo bang basahin sa akin ang ilang Qur’an ?’ 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


‘Paano ko mababasa sa iyo ang ilang Qur’an 
kung sa iyo inihayag ang Qur’an 4 Ako ay tumugon.’ 

Gusto kong marinig ang Qur’an mula sa iba, 
‘sinabi rin ng Sugo ng Allah (kapayapaan sa kanya). 
Pagkatapos nito ay sinimulan kong bigkasin ang surah 
an-Nisa. Nang dumating ako sa ayah na nagsasabing: 

‘Paano ‘yan, magdadala kami ng patotoo mula sa 
bawat tao at dalhin ka namin bilang isang saksi laban 
sa mga ito?’ (An-Nisa, 41), sinabi niya: 

‘Iyan ay sapat para sa ngayon ... ‘Nang maitutok 
ko ang aking mga mata sa kanya, nakita ko ang mga 
luha na kusang dumadaloy mula sa kanyang mga 
mata.” (Bukhari, Tafsir, 4/9; Muslim, Musafirin, 247) 


Si Aisha -kaluguran nawa sya ng Allah- ay 
nagsalaysay ng isang tagpo na nagbibigay ng isang 
sulyap sa Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan - tungkol sa kanyang pagkamadamdamin 
at tungkol sa lalim ng kanyang pagmumuni-muni: 


“Isang gabi, ang Sugo ng Allah -mga pagpapala 
at kapayapaan ay sa kanya- ay nagsabi sa akin, ‘Kung 
papayagan mo ako, Aisha, Nais kong gumugol ng 
gabi sa pagsamba sa aking Panginoon. 



“Tiyak na ibig kong makasama ka, ‘sabi ko,’ 
pero ibigin ko kahit na higit pa ang anumang bagay 
na magpapasaya sa iyo. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


‘Pagkatapos ay tumayo siya, kumuha ng masusing 
wudu at nagsimula ng kanyang salat. Siya ay umiiyak 
ng sobra na ito ay bumabad sa kanyang mga damit, 
balbas at maging sa lupa kung saan siya ay nahulog 
sa pagpapatirapa. Sa gayo’ng kalagayan, si Bilal ay 
dumating at tinawag siyang fajr salat. Sa pagkakita sa 
kanya na umaagos ang mga luha, si Bilal ay nagtaka: 

‘Bakit ka umiiyak, Sugo ng Allah, na kung kailan 
pinatawad na ng Allah ang iyong mga kasalanan sa 
nakaraan at sa hinaharap?’ 

‘Hindi ba dapat ako maging mapagpasalamat 
na alipin sa kanyang Panginoon?’ ‘Ang ganitong ayah 
ay ipinahayag sa akin ngayong gabi na kahihiyan sa 
kanya na nagbabasa ng mga ito nang hindi nag-iisip.’ 
Nang magkagayon ay isiniwalat niya ang pagha- 
hayag: 

Tiyak na sa paglikha ng langit at lupa at ang 
pagpapalitan ng gabi at ang araw doon ay may mga 
tanda para sa mga taong nakakaunawa. Ang mga 
nakakalala Si Allahna nakatayo at nakaupo at nakahiga 
sa kanilang panig at sumasalamin sa paglikha ng langit 
at sa lupa: Aming Panginoon! Hindi mo nilikha ito sa 
walang kabuluhan! Kaluwalhatian sa iyo; (Ali Imran, 
190-191)” (Ibn Hibban, Sahih, II, 386; Alusi, Ruh’ul-Maani, IV, 157) 


Sa gabi kung saan ipinahayag ang mga ay at na ito, 
ang Propeta- mga pagpapala at kapayapaan sa kanya 
ay lumuha ng perlas hanggang sa pagsikat ng araw, na 
para bang ang mga bituin sa kalangitan ay naninibugho. 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang mga luha na ibinuhos ng mga mananampalataya 
kapag nagmumuni-muni ng mga pagpapakita ng Banal 
na Kapangyarihan at Kaluwalhatian ay, sa pagpapala 
ng Higit na Makapangyarihan, magpapalamuti ng 
mga pagdaan sa gabi, magningning sa madilim na 
libingan at muling lumitaw bilang hamog sa mga 
halamanan ng Paraiso. 

Sa pagpapahayag ng pangangailangan at 
ang gantimpala ng pagbabasa ng Qur’an sa isang 
maalalahanin at nagtatanong na paraan, sinabi ng 
Mahal na Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan: 

“Kung ang isang grupo ng mga tao ay nagtitipon 
sa isang bahay sa mga bahay ng Allah, ay nagbabasa 
ng aklat ng Allah at nakikipag-usap sa bawat isa, ang 
kagandahan ng kalooban ay mapupunta sa kanila, 
sila ay mapapalibutan ng aw a at mapapalibutan ng 
mga anghel. AtAng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
ay magbanggit sa mga tao sa Kanyang presensya 
(Muslim, Dhikr, 38; Abu Dawud, Witr, 14/1455; Tirmidhi, Qiraah, 
10/2945) 

“Ang isang nakatapos ng pagbabasa ng buong 
Qur’an sa mas kaunti kaysa sa tatlong araw ay 
hindi maayos na nakaunawa nito at hindi maayos 

na nakapagmumuni-muni ito.” (Abu Dawud, Witr, 8/1390; 
Tirmidhi, Qiraah, 11/2949; Darimi, Salat, 173) 

Bigkasin ang Quran sa paraang gagawin ka nito 
1^ mapalayo sa kasamaan! Kung ito ay hindi humawak 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


sa iyo mula sa masama, hindi mo talaga nabasa ito.” 
(Ahmed ibn Hanbal, Zuhd, p. 401/1649) 


Ang Pagbabasa ng mga Sahaba (kasamahan 
ng Propeta) ng Qur’an 

Ang mga Sahaba ay naglaan ng kanilang pagtutok 
sa pagmumuni-muni upang maunawaan ang Banal na 
Qur’an at pagninilay sa Salita ng Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, binabasa nila ito sa paraang nakakatulong 
upang magsanay. Isang perpektong halimbawa nito, 
ang mga salita ni Omar - kaluguran nawa sya ng 
Allah 


“Nakumpleto ko ang sura al-Baqara sa loob 
ng labindalawang taon at naghandog ako ng isang 
kamelyo sa pasasalamat.” (Qurtubi, i, 40) 

Katulad din, si Abdullah, anak ni Omar - 
kaluguran nawa sila ng Allah- ay iniulat na inaral niya 
ang surah al-Baqara ng buong walong taon, upang 
maitupad ang mga utos nito. (Muwatta Quran, 11) 

Binabasa nila ang Qur’an ng maayos na 
natututunan ang bawat isa sa mga utos at pagbabawal 
nito sa proseso. Ang isang lalim ng pagmumuni-muni 
sa bawat ayah ay gingawang posible ang pagsagawa 
ng bawat isa. (Kattani, Taratib, II, 191) 


Ang isang tao ay minsan nagpunta kay Zayd ibn 
Thabit -kaluguran nawa sya ng Allah-at tinanong siya 
sa kanyang opinyon tungkol sa isang kumpletong 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pagbabasang Qur’an sa isang solong linggo.“Magiging 
mabuti” sumagot ang Kasamahan, at nagdagdag: 

“Ngunit kumukuha ako ng higit na kasiyahan 
sa pagkumpleto ng Qur’an sa labinlimang araw, o 
kahit dalawampu. Kung hihilingin mo kung bakit, 
ito ay dahil sa ganitong paraan maaari kong lubos na 
maipakita ang Qur’an at mas mahusay na maunawaan 
ang mga kahulugan nito.” (Muwatta, Quran, 4, Ibn Abdilbarr, 
Istidhkar, Beirut, 2000, II, 477) 

Si Abdullah ibn Masud - kaluguran nawa sya ng 
Allah- ay nagsabi: 

“Sinuman na humahanap ng kaalaman ay dapat 
pag-isipan ang mga kahulugan ng Qur’an, tumuon 
sa kanyang pagsasaayos at pagsasalaysay; dahil 
ang Qur’an ay naglalaman ng kaalaman tungkol sa 

nakaraan at sa hinaharap.” (Haythami, vn, 165, Bayhaki, 
Shuab, II, 331) 

Ang isang Bedouin ay dating narinig ang Banal na 
Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, 
na nagbigkas: 

“ Kaya siya na nakagawa ng mabuti na tumimbang 
ng isang atomo ay makikita ito. At siya na gumawa 
ng kasamaan ng ang bigat ay ang isang atomo ay 
makikita ito.” (Az-Zilzal, 7-8) 

Ang bigat ng isang butil, Sugo ng Allah “ay 
nagtanong siya, humanga.” 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


Oo tumugon ang Propeta, pagpapala at 
kapayapaan sa kanya-. Biglang namutla, ang 
Bedouin ay nagsimulang umungol at nangungusap, 
“Kung gayon, kahihiyan sa akin para sa aking mga 
pagkakamali!”, na paulit-ulit niyang sinabi at paulit- 
ulit niyang binigkas ang ayah sa kanyang sarili, 
pagkatapos ay iniwan niya ang eksena. 

Mula sa likuran niya, ang Banal na Propeta - 
sa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan - ay 
nagkomento, “Ang Iman (pananampalataya)ay tumagas 
sa kanyang puso!” (Suyuti, ad-Durr’ul-Mansur, VIII, 595) 


Ang Matuwid na Pagbasa ng Qur’an 


Si Fudayl ibn Iyad -kahabagan siya ng Allah -ay 
nagsabi, “Ang Qur’an ay ipinahayag para maisagawa. 
Ngunit pinagtibay lamang ng mga tao ang pagbabasa 
nito bilang kaugalian “ 

“Paano isagawa ang mga katuruan ng Qur’an ?” 
Pagkatapos ay tinanong siya. 


“Sa pamamagitan ng pagtanggap kung ano ang 
ipinahayag nito bilang pinahihintulutan at hindi 
pinahihintulutan, ginagawa ito sa pagsasagawa, 
pagsunodsamgautosnito,pag-iwassamgapagbabawal 
nito at naghihintay na isipin ang mga kahanga- 
hangang pagpapahayag nito.” (Khatib al-Baghdadi, Iqtida’ul- 
Ilmil- Amala, p. 76) 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Kahit isang solong ayah ng Banal na Qur’an 
ay binubuo ng isang malawak na hanay ng mga 
kahulugan. Si Imam Shafii -kahabagan siya nawa ng 
Allah -ay sa katunayan nagsabi: 

“Kahit surah al-Asr ay sapat na kung ang mga 
tao ay may sapat na pagninilay at sumasalamin dito.” 

(Ibn Kathir, Tafsir, ‘al-Asr’) 

Si Asmai, isang mahusay na iskolar ng Muslim, 
ay naalaala ang sumusunod na salaysay tungkol sa 
pagninilay sa Qur’an : 

“Isang Bedouin ang naka-upo sa tabi ng Caliph 
Hisham ibn Abdulmalik. ‘Bigyan mo ako ng payo’, 
sinabi ng Caliph kung saan ang tao, na nagtuturo sa 
mga saloobin ng Caliph sa Qur’an, ay nagsabi: 

‘Ang Qur’an ay sapat bilang isang tagapayo. 
Humingi ako ng kanlungan Si Allahmula sa pinalayas 
na Shaytan. Sa pangalan ng Allah, ang Mahabagin at 
ang Maawain: 

‘Kamalasan para sa mga naglilinlang! Kung saan 
ay, kapag sinusukatan sila ng iba ay nais nila na 
kumpleto! Ngunit kapag sila ang magsusukat para 
sa iba o magtimbang para sa kanila, nais nila na 
ito’y kulang. Hindi ba iniisip ng mga ito na sila ay 
muling ibabangon? Para sa araw ng paghuhukom; 
ang araw kung saan ang mga tao ay tatayo sa harap ng 
Hi Panginoon ng mga sanlibutan ... ’ (al-Muttafflfm, 1-6) 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


Pagkatapos ay sinabi ng Bedouin na, ‘Ito ang 
kaparusahan, ang aking Caliph, para sa mga manloloko 
kapag sumusukat at sumusukat para sa iba. Ito ay para 
sa iyo upang tantiyahin ang kaparusahan para sa mga 
ganap na kumukuha ng ari-arian ng iba! (ibnAbdirabbih, 
Bedevi Araplarm Ozdeyi§ ve Adetleri, Istanbul 2004, p. 57) 

Ang tanyag na Ottoman iskolar na si Muhammed 
Hadimi ay nagsabi: 

“Ang tanging paraan upang mai-salba mula sa 
lahat ng mga uri ng mga problema, masaklap na 
karanasan at kasawian,ay nakasalalay sa pagsunod 
sa Qur’an at isabuhay ito. Manatili sa pagsisimba, 
lalo na sa pagbabasa ng Qur’an ng dahan-dahan 
at mapagnilay-nilay, na maysaya bilang isa sa mga 
pinaka magandang gawain! Ang pagbabasa ng Quran 
sa ganitong paraan ay tulad ng pakikipagusap sa Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya.” (Tingnan, Hadimi, Majmuat’ur- 
Rasail, p. 112, 194, 200) 


Mga halimbawa para sa Pagmumuni-muni 
sa Banal na Quran 


Pagmumuni-muni sa Kaalaman ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya 


Sa maraming mga ayah, ang Banal na Qur’an ay 
nagbabanggit sa walang hanggang kaalaman ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, at nag-aanyaya sa mga tao 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sa pagmumuni-muni. Naipahayag sa isang tulad na 
ayah: 

“At sa Kanya ang mga susi ng hindi nakikitang 
mga kayamanan - walang nakakaalam kundi Siya; at 
alam Niya kung ano ang nasa lupa at dagat, at walang 
nahulog na dahon na hindi niya alam, ni isang butil 
sa kadiliman ng lupa, ni anumang bagay na luntian o 
tuyo ngunit (ito ay lahat) sa isang malinaw na aklat.” 
(al-Anam, 59) 

Sa pagdinig sa nasabing ayah, ang isang 
mananampalataya ay dapat tumigil at mag-isip: 
Maraming mga kayamanan na hindi alam, ang mga 
susi kung saan ay nasa Makapangyarihan lamang 
; hindi kailanman binuksan, hindi pa umiiral at 
kailanman hindi maaabot ng pag-unawa ng tao. 
Walang sinuman maliban sa Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, ang nakakaalam tungkol sa kanila. Kasama 
ang pagkakaroon ng walang katapusang kaalaman sa 
mga misteryong ito, ang Makapangyarihan ay may 
kaalaman din sa bawat isa, hanggang sa kanilang mga 
pinakamaliit na detalye. Hindi kailanman ang dahon ay 
nahuhulog na labas sa kaalaman ng Makapangyarihan, 
na nakakaalam kung kailan at kung saan ito nahulog at 
kung gaano karaming beses ito nasa hangin bago ito 
bumagsak sa lupa. 

Alam ng Makapangyarihan kapag ang isang 
butil na bumagsak sa lupa ay uunlad at kung sino 
ang makakakain nito. Ang lahat ng nakikita o hindi 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


nakikita, nararamdaman o nakakalma, malaki o maliit, 
kilala o nakatago, ang bawat kahit na nangyari o 
naghihintay na mangyari ay nasa kaalaman ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, sa lahat ng kanilang mga 
pagkakumplikado. 58 

Ang pagbabasa ng ayah sa itaas ay nagbibigay- 
daan sa imahinasyon ng isang tao upang maikalat 
ang mga pakpak nito. Nagbubukas ito ng mga 
bagong kagiliran at hindi nakikitang kaharian; ito ay 
naliligaw sa hindi kilalang sulok ng lupain, patungo 
sa napakalalim na kalaliman ng mga dagat. Sa bawat 
karanasan, ang isip ay nakikita ang kaalaman at sining 
ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, sa bawat sulok 
ng kalawakan ng espasyo at lampas sa nakikitang 
uniberso. Nakikita nito ang hindi mabilang na dami ng 
mga dahon na nahuhulog mula sa bawat puno sa Lupa, 
na ang lubos na nakaaalam ay ang Makapangyarihan 
sa lahat ay nakikita ang isang dahon na bumababa dito 
at ang isa pang bumabagsak doon. Pinahahalagahan 
nito na walang isang butil, kahit gaano kalalim ang 
nakatago sa lupa, maaari makaiwas sa Banal na 
Paningin at ang bawat solong butil, maging basa o 
tuyo, ay gumagalaw alinsunod sa Kanyang utos. 

Ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng buhay 
ay pumupuno sa isip halos sa punto ng pagiging 
mapuspos, sa pagkamangha. Ito ay isang ekspedisyon 


58. Tingnan sa, Muhammed Hamdi Yazir, Hak Dini, III, 1947; Abu 
Hayyan, IV, 145-146, (al-Anam, 59). 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sa mga hanggahan ng oras, hanggang sa pinakamalayo 
na lugar ng espasyo, hanggang sa kalaliman ng mga 
daigdig, kilala at hindi kilala. Ang distansya na 
saklaw ng paglalakbay ay napakatagal, ang lugar ay 
napakalaki. Kung ang katotohanan ay sinabi, ang 
imahinasyon ay lubos na walang magawa sa ganap 
na pagtawag sa lugar na ito; sapagkat ito ay lampas 
sa sukat. Gayunpaman, ang perpektong tanawin na ito 
ay lubusan, gayunpaman, ay nakalarawan sa itaas na 

ayah sa ilang salita lamang. (Sayyid Qutub, Fi zilal, n, nil- 
1113 , al-Anam, 59) 

Habang nagpapatuloy ang pagninilay sa 
Banal na Qur’an sa ganitong paraan, nagsisimula 
siyang maunawaan ang isang sulyap sa kaalaman 
at kapangyarihan ng Makapangyarihan. Ang isang 
hiwalay mula sa pagmumuni-muni, sa kabilang banda, 
ay patuloy na hinihila nang walang humpay sa agos 
ng pagkamakaako, pinagkaitan ng mga Banal na 
karunungan, at kamahalan, nakatago ngunit nandoon 
para makita ng lahat. 

Sinabi ni Sadi Shirazi: 

“Para sa mga taong may karunungan, ang bawat 
dahon ng isang berdeng punong kahoy ay isang aklat 
ng Banal na karunungan. Para sa mga walang alam, 
ang lahat ng mga puno ay hindi nagdaragdag sa isang 
dahon.” 

Sa isa pang ayah , ang Makapangyarihan ay 
sumasampalataya: 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


“Alam niya ang bumababa sa lupa at yaong 
lumalabas dito, at yaong bumababa mula sa langit 
at yaong sumampa dito; at Siya ang Maawain, ang 
Mapagpatawad.” (Saba, 2) 

Sa pagbabasa ng nasabing ayah , ang pangitain 
ng hindi mabilang na mga bagay, galaw at hugis 
ay sumugod sa isipan. Kahit na imposible para sa 
imahinasyon upang mapaunlakan ang lahat ng mga 
pangitain na ito. Kahit na ang pagkilala at pagbibilang 
ng nnapabilis sa isang bahagi ng pangyayari na 
pinaparinig sa nasabing ayah ay hindi na itinatanong 
. Kung ang lahat ng sangkatauhan ay magkasama 
para sa gawaing ito at italaga ang kanilang buong 
buhay para sa katuparan nito, sa wakas ay hindi na 
sila mapapagod habang sila ay dumating sa mga 
termino, sa pagbibitiw, sa kanilang lubos na kawalan 
ng kakayahan sa pagbilang ng bilang ng mga bagay 
na itinaas sa kalangitan at ang bilang ng mga na 
bumagsak sa isang solong sandali. 


Ano ba talaga ang mga bagay na nagpapatuloy 
sa lupa? Anong uri ng mga buto ang bumabagsak sa 
dibdib ng Lupa? Anong uri ng mga uri ng kulisap, 
insekto at hayop ang nananatili sa ilalim ng lupa? Sino 
ang nakakaalam ng dami ng tubig, mga molekula ng 
gas at radyaktibong sikat na lumusot sa tila walang 
katapusang lupa? Sa katunayan, maraming bagay ang 
gumapang sa kanilang paraan sa ilalim ng lupa; lahat 
ay may utos at pahintulot ng Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya ... 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Sa kabilang banda, anong uri ng mga bagay ang 
lumalabas sa lupa? Gaano karami ang mga halaman 
na umusbong ? Ang Banal na Quran ay nagpahayag: 

“Hindi ba nila nakikita ang lupa, gaano karami 
sa bawat marangal na uri ang aming pinalago dito?” 

(As-Shuara, 7) 

“Na Ibubuhos namin ang tubig, na ibinubuhos ito 
nang sagana. Kung gayon, Kami ay magbaak sa lupa, 
magbaak upang mabiyak ang mga ito. Kung gayon, 
pinalalago Nito ang butil. At mga ubas at klowber. At 
ang olibo at ang pawid. 

At makapal na hardin. At mga prutas at damo. 
Isang probisyon para sa iyo at para sa iyong mga 
baka ...” (Abasa, 25-32, nakikita rin ang Qaf, 7-11) 

Muli, ang mga bukal ay walang bilang? Gaano 
karaming bulkan ang bumubuga, na pinalabas ang 
kumukulong putik nito? Gaano karaming mga uri 
ng gas ang naging singaw? Gaano karaming isang 
insekto ang lumilitaw sa ibabaw ng mundo mula sa 
nakatagong pugad nito? Gaanong kamangha-mangha 
na kapag sumisikat ang sumisipsip na nyebe sa buong 
lupa, ang mga di-mabilang na nilalang ay humingi 
ng kanlungan sa sinapupunan ng mundo at, sa 
pamamagitan ng Banal na proteksyon, ay mananatili 
ligtas doon para sa mga linggo o buwan. Ginawa ng 
Makapangyarihang Diyos ang isang daigdig na duyan 
para sa kanilang kapakanan. Kapag natupok ang nyebe 
% sa kalaunan, hindi natin makikita ang mga tambak ng 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


mga bangkay na kabilang sa mga insekto. Ginagawa 
nila ang kanilang mga paraan sa ibabaw ng lupa tulad 
na parang walang nangyari at muling ipinaagpatuloy 
ang kanilang buhay tulad ng dati. 

Muli, kung tayo ay huminto ng sandali at iisipin 
ang mga pwersa, anghel at espirituwal, gayundin ang 
mga tinig at panalangin na umaakyat sa kalangitan ... 
Maraming mga bagay, napapansin at hindi mahahalata, 
nabubuhay at walang buhay, na ang mga tao ay merong 
napakakaunting kaalaman, kasama ang natitiran sa 
labas ng mga limitasyon ng kanilang kaalaman. 

Ano ang bumaba mula sa kalangitan, isang 
kababalaghan? Mga pag-ulan, mga bulakaw, 
nagniningas at nagniningning na mga sinag sa isang 
banda, mga pana ng kapalaran, mga itinalaga na 
desisyon at mga simoy ng Banal na awa sa iba. Ang 
ilan ay kabilang sa lahat ng mga nilalang, samantalang 
ang iba ay mga naanod ng awa na eksklusibo lamang 
sa ilan. 


Ang lahat ng mga ito ay magaganap sa 
isang kisap mata. Maunawaan ba ng tao ang mga 
pangyayari sa buong mundo sa isang iglap? Ang isang 
napakaraming bilang ng buhay ay hindi sapat upang 
mabilang ang mga pangyayaring ito. Gayunpaman, 
ang walang-katapusang kaalaman sa Banal, na kung 
saan napakalaki ay lumampas sa katalinuhan ng tao, na 
nakikilala ang walang limitasyon sa anumang paraan, 
ay sumasaklaw sa lahat ng mga pangyayaring ito, sa 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


tuwing at saan man ito magaganap. Samakatuwid 
kinakailangan upang palaging tandaan na ang bawat 
tibok ng puso, na may nakatagong mga hangarin 
nito, ay nasa ilalim ng pagmamatyag ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya. (Tingnan, Sayyid Qutub, Fi Zilal, V, 
2891-2892, Saba, 2-3) 


SURAH AL-WAQIA 

Alam namin na ito ay mahalaga sa malalim na 
sumasalamin sa bawat ayah ng Banal na Qur’an . 
Ngunit dito, tutukuyin lamang natin ang ilang mga 
ayat mula sa mga kabanata ng al-Waqia, an-Naml at 
ar-Rum bilang mga halimbawa. 

Ang Makapangyarihan ay nagsisimula sa surah 
al-Waqia sa pamamagitan ng pagpapakita na kasindak- 
sindak sa Araw ng Paghuhukom, isang araw kung 
saan ang ilan ay matataas at ang iba ay mapahamak. 
Matapos matukoy, ang mga tao ay dapat ihiwalay sa 
tatlong grupo. 

Pagkatapos ay sa pamamagitan ng isang kahanga- 
hanga na paglalarawan, ang Makapangyarihan ay 
nagpapaliwanag ng mga biyayang ibibigay sa mga 
tagapaglingkod, na humantong sa daan sa buhay sa 
lahat ng mga bagay na mabuti, at ang mga matuwid 
na tumanggap ng kanilang aklat ng mga gawa mula sa 
kanang bahagi. Sinusundan ito ng isang paglalarawan 
ng malungkot at nakakatakot na kaparusahan na 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


ibibigay sa mga tumatanggap ng kanilang aklat 
ng mga gawa mula sa kaliwa. Sa pamamagitan ng 
pagpapakita ng mga tanawin na nakakatindig balahibo, 
ang Makapangyarihan sa lahat ay pinipigilan ang 
Kanyang mga lingkod sa paggawa ng mga kasalanan. 
Upang maiwasan ang pagbagsak sa kaawa-awang 
estado na ito, binabalaan Niya ang Kanyang mga 
tagapaglingkod sa pamamagitan ng pag-imbita sa 
kanila sa pagmumuni-muni, na nagsasabi: 


Paglikha ng Sangkatauhan 

“Nilikha ka namin bakit hindi ka sumasang- 
ayon? Inisip mo ba ang binhi? Ikaw ba ang lumikha 
nito o kami ba ang mga tagalikha?” (Ai-Waqia, 57-59) 

Napakalaking gawa ng Banal na sining na ito 
na mula sa isang maliit na maliit na butil ng tubig ay 
nabuo ang masinsinang detalyado at nakakasundo na 
katawan ng tao. 


Kamatayan at Muling Pagkabuhay 


“Kami ay nagtalaga ng kamatayan sa inyo at 
Hindi kami dapat mapagtagumpayan. Upang maibalik 
namin ang iyong gusto at palaguin mo ang hindi mo 
alam.” (Al-Waqia, 60-61) 


Ito ang katotohanan ng kamatayan, ang hindi 
maiiwasan na kung saan maaaring tumakbo ang 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sinuman. Kung gugustuhin ng Makapangyarihan sa 
lahat, maaari Niyang sirain ang mga mapagsinungaling 
nang sabay-sabay at bumuo ng isang bagong tatak ng 
mga tao. 

“At tiyak na alam mo ang unang paglago, bakit 
hindi mo naisip ?” (Al-Waqia, 62) 

Ang pagkakaroon ng perpektong nilikha ng mga 
tao sa isang sandali, ang Makapangyarihan ay walang 
alinlangan na muling likhain ang mga ito. Mahalaga 
na pag-isipan ang katotohanang ito at maghanda para 
sa muling pagkabuhay, ang hindi maiiwasang muling 
pagsilang pagkatapos ng kamatayan. 


Mga Buto at Halaman 

“Inisip mo ba kung ano ang inihahasik mo? 
Ikaw ba ang nagpapalago, o kami ba ang mga dahilan 
ng paglago?Kung nalulugod kami, tiyak na babaliin 
namin ito, kung gayon ay magsisimula kayong 
magdaing :’Tiyak na nabibigyan kami ng utang; Hindi 
- kami ay pinagkaitan!” (al-Waqia, 63-67) 

Dapat nating tingnan ang nakapalibot na mga 
pananim, mga puno at iba pang mga halaman ng may 
matalas na mata at kamangha-manghang tumitingin 
sa mga pagpapala ng Makapangyarihang Diyos at 
hindi maiwasang sining ng paglikha. Kung wala ang 
h paggawa ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ang lahat 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


ng mga pagsisikap ng mga tao ay walang halaga; 
maging isang damo ay hindi mapalago. 

Isipin natin, sa isang sandali, na ang lahat ng 
halaman sa paligid natin ay biglang natuyo. Gaano 
kalungkot ang magiging buhay natin! 


Preskong Tubig 

“Inisip mo ba ang tubig na iyong inumin? Ikaw ba 
ay nagpapadala nito mula sa mga ulap, o kami ba ang 
nagpapadala? Kung nalulugod kami, ginawa Namin 

ito na maalat; bakit hindi kayo nagpapasalamat?” 

(al-Waqia, 68-70) 

Ang dalisay na tubig na dinala sa pamamagitan 
ng mga ulap ay isang napakalaking handog ng 
Makapangyarihan. Kung ito ay naging mapait, 
walang sinuman ang makapagpapatamis nito. O 
kung nagkaroon ng malubhang tagtuyot ... sino ang 
magkakaroon ng kapangyarihan upang tipunin ang 
mga ulap nang magkasama at magwasak ng isang 
patak ng ulan? 


Apoy 


“Inisip mo ba ang apoy na pinatay mo? Ikaw 
ba ang gumagawa ng mga punungkahoy para dito, 
o kami ba ang gumawa? Ginawa namin itong isang 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


paalala at isang kalamangan para sa mga manlalakbay 
sa disyerto.” (Al-Waqia, 71-73) 

Ang karapat-dapat sapagmuni-muni ay ang tanong 
ng kung sino ang lumikha ng apoy, na napakalaking 
gamit para sa sangkatauhan, at mga puno, na gasolina 
nito? 

Tingnan lamang ang kapangyarihan ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, na Siya ay gumagawa ng 
apoy mula sa berdeng puno! At tingnan natin ang 
kalikasan ng apoy. Paano ito gumagawa ng liwanag at 
init habang sinusunog ito? 

Ang mga manlalakbay sa disyerto ay humingi ng 
kublihan sa apoy, mula sa malamig at madilim na gabi. 
Para sa kanila, ang apoy ay isang mahalagang paraan 
ng pagpainit, pagluluto at liwanag. Walang alinlangan 
ang apoy ay isang mahalagang pangangailangan para 
sa lahat ng tao din. Ang buhay na walang apoy ay 
halos imposible. Ang apoy, bilang kapansin-pansin 
sa gayon, ay isang mahalagang pangangailangan din, 
tulad ng lupa, tubig at hangin. Ang Propeta - sa kanya 
nawa ang pagpapala at kapayapaan - ay nagsabi: 

“Ang mga Muslim ay kasosyo sa tatlong bagay: 
Tubig, halaman at apoy.” (Abu Dawud, Buyu‘, 60/3477) 

Ang paglalagablab ng apoy, sa kabilang banda, 
ay upang ipaalala sa atin ang Impiyemo. Gaano 
kahalaga na ang nakatayo sa ilalim natin ay isang 
higanteng suson ng magma, isang hindi kapani- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


paniwalang karagatan ng apoy, habang sa atin ay ang 
araw, isang mahusay na bola ng apoy. Walang halaga 
ng pasasalamat ay maaaring sapat na ibinibigay natin 
sa ating Panginoon dahil sa pagbibigay sa atin ng 
isang maayang buhay sa gitna ng dalawang malakas 
na apoy ! 

Bilang kabayaran para sa lahat ng mga 
pagpapalang ito, ang isang tao ay dapat madalas na 
luwalhatiin ( tasbih ) ang Makapangyarihan: 

“Kaya luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong 
Panginoon, ang Dakila.” (Al-Waqia, 74) 

Ang ating mga dila ay dapat na abala sa Quran at 
ipag-uutos ang mabuti. Iyan ang tasbih nito. 

Ang ating mga puso ay dapat magpasalamat, 
nalulubog sa malalim na damdamin. Iyan ang tasbih 
nito. 


Dapat ding ipagpatuloy ng ating mga katawan 
ang kanilang tasbih sa pamamagitan ng boluntaryong 
mga panalangin, mga pag-aayuno at mga gawa ng 
kabutihan. 


Mga Bituin o Paghahayag 


“Ngunit hindi! Sumusumpa ako sa pagbagsak 
ng mga bituin; at tiyak na isang napakalaking sumpa 
kung alam mo lamang!” (al-Waqia, 75-76) 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang kawalang-hanggan ng Banal na ningning ... 
Ang Pinakamakapangyarihan ay namamahala sa ating 
pagmumuni-muni hanggang sa kawalang-hanggan. 

Ang kalawakan ay halos isang dagat na walang 
haligi, isang walang hanggan karagatan ... 

Ang mga ayat na ito ay nakakuha ng pansin sa 
pagbubukang-liwayway, na nagsisimula pagkatapos 
nawala ang mga bituin sa paningin, at sa mga gawa 
ng pagsamba na inaalok ng mga mananampalataya 
sa gabi. 

Muli, sumumpa sa mga ayat ay ang mga 
paghahayag na ibinigay sa Mahal na Propeta 
-pagpapala at kapayapaan ay sa kanya-. Ang bawat 
paghahayag ay binubuo sa isa o higit pang ayah o ito 
ay isang buong surah , na kung saang rason ang bawat 
paghahayag ay tinatawag ding najm o isang bituin. 


Ang Banal na Qur’an 


“Tiyak na ito ay isang pinarangalang Quran. Sa 
isang aklat na protektado. Walang makahawak dito 
maliban sa mga nilinis.” (Al-Waqia, 77-79) 



Ito ay kinakailangan upang ipakita ang mahusay 
na paggalang sa Banal na Qur’an . Kahit na ang 
pagpindot sa panlabas na pabalat ng Qur’an nang 
walang wudu ay itinuturing na hindi pinahihintulutan. 
Maliban kung ang isang tao ay may wudu, hindi 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


siya maaaring humawak ng Qur’an kahit na ito ay 
nasa dulo ng kanyang damit. Ito ay isang liblib 
na kamangmangan upang kumilos sa isang walang 
pakundangang paraan patungo sa Banal na Qur’an, 
dahil ito ay: 

“Isang pahayag ng Panginoon ng mga daigdig. 
Kayo bay humahawak sa pahayag na ito sa paghamak? 
At upang bigyan (ito) ng kasinungalingan ay ginagawa 

mo ang iyong paraan ng ikinabubuhay.” (Al-Waqia, 
80-82) 

Na tayo ay ginawang paksa sa Banal na Qur’an 
ay isa sa mga pinakadakilang pagpapala na ibinigay sa 
atin. Ang pagpapasalamat dahil sa pagpapalang ito ay 
nangangailangan na na ating pahalagahan ang halaga 
nito at isagawa ang ating buhay nang naaayon. 


Kamatayan 


“Bakit ba hindi na kapag ito (kaluluwa) ay 
dumating hanggang sa lalamunan ... at sa oras na iyon 
ikaw ay nakatingin .” (Al-Waqia, 83-84) 

Kapag dumating ang oras at, kasama ang utos ng 
Makapangyarihan, ang kamatayan ay dumating, ang 
tao ay hindi maaaring gumawa ng anumang bagay 
upang iwasto ito. 


“At kami ay lalong malapit dito kaysa sa iyo, 
ngunit hindi mo nakikita. Kung gayon, bakit hindi 
- kung hindi ka gaganapin sa ilalim ng awtoridad. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Na ipinadala mo ito (hindi) pabalik - kung ikaw ay 
matapat?” (Al-Waqia, 85-87) 

Ganyan ang kapangyarihan ng Allah, ang 
kaluwalhatian sa kanya, at ang kawalan ng kakayahan 
ng tao... Ang lahat ng tao sa kabuuan nito ay nakasalalay 
at sumuko sa Banal na Kautusan, maluwag sa kalooban 
o hindi ayon sa kalooban. Sa sandaling iyon ng 
katotohanan, ang mga mapagpahirap na manunupil na 
gumugol ng kanilang buhay na nagrerebelde laban sa 
Banal na Utos ay hindi magagawang gawin ang gayon 
maliban sa pagtaas ng kanilang mga tinig. Nahuhupa 
sa mga di-mabilang na mga suklob ng kamangmangan 
na nagtatakip sa kanyang pag-unawa, ang tao sa 
wakas ay makakakita at lubos na mapagtanto sa 
sandaling iyon, isang beses at para sa lahat, na ito ay 
kay Allah, kaluwalhatian sa Kanya, na ang tunay na 
pinakamakapangyarihan ay siya. 


Naghihintay sa Nasira ang Isa sa Tatlong 
Sitwasyon 



“Kung magkagayon kung siya ay isa sa mga 
malapit (kay Allah). Kaligayahan at kapagbigayan at 
isang hardin ng lubos na kaligayahan. At kung siya 
ay isa sa mga nasa kanang kamay. Kapayapaan sa 
iyo mula sa mga nasa kanang kamay. At kung siya ay 
isa sa mga tumatanggi, ang mga nagkasala. Siya ay 
magkakaroon ng kasiyahan sa tubig na kumukulo; at 
masusunog sa impiyemo.” (al-Waqia, 88-94) 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


Angmgahindimananampalatayaatmgamasasama 
na Muslim ay kasama sa huling grupong iyon. 

“Tunay na tiyak na ito ay isang tiyak na 
katotohanan.” (Ai-Waqia, 95) 


Paghahanap ng Kanlungan sa 
Makapangyarihan 

“Kaya luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong 
Panginoon, ang Dakila.” (Al-Waqia, 96) 


SURAH AN-N AMU 

Ang surah na ito ay nagsisimula sa pagpapatibay 
na ang Qur’an ay ipinadala ng Makapangyarihan, ang 
walang-hanggang matalino at maalam. Ang kamahalan 
ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay lampas sa 
sukat at imahinasyon. Sinasabi nito na ang mga 
himala at tulong na ibinigay Niya sa kanyang mga 
propeta ay hindi magagapi. Nagpapatuloy ito upang 
mabigyan ang mabuting balita na ang pagpapadala ng 
Banal na Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan - bilang ang pangwakas na mensahero ay 
nangangahulugan ng isang napakalaking pag-unlad 
ng sangkatauhan, na nagsasaad ng karanasan ng mga 
propeta na sina Moises, David, Sulayman, Salih at 
Lut -kapayapaan sa kanila- upang maipaliwanag ang 
kaso. 

- 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang mga makasaysayang sanaysay ay mga 
katibayan ng kapangyarihan at pagiging perpekto ng 
Makapangyarihan. Tulad ng ginawa ng mga pagano 
na hindi dumating sa palibot upang paniwalaan ang 
mga ito, hinamon sila ng Makapangyarihan sa lahat 
nang may higit pang mga pangkalahatang katibayan 
na tumutugon sa kanilang kakayahang maunawaan: 

“Hindi, Siya na lumikha ng langit at lupa, at 
nagpadala para sa iyo ng tubig mula saulap; pagkatapos 
ay Kami ay nagpatubo sa gayong magagandang hardin; 
ito ay hindi posible para sa iyo na mapalago ang 
punong ito. Mayroon bang diyos maliban sa Allah? 
Wala! Sila ay mga taong lumihis.” (An-Nami, 60) 

Kaagad pagkataposna bigkasin ang ayah na 
ito, ang Propeta - sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan: 

f Ab cP. 

“Hindi; Ang Allah na ang Makapangyarihan ay 
(mas walang hanggan) ay mas mahusay, mas matagal, 
mas matalino, mas mapagbigay at kahanga-hanga, at 
mas malaki kaysa sa kung ano ang ikinikumpara nila 
Sa Kanya.” (Bayhaki, Shuab, II, 372) 

Ang pag-anyaya sa atin sa isang pagmumuni- 
muni sa mga nilalang at mga kaganapan, mga marka ng 
Banal na kapangyarihan, ang surah ay nagpapatuloy: 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


“O, Sino ang gumawa ng lupa ng isang 
pahingahang dako, gumawa ng mga ilog, itinaas sa ito 
ang mga bundok at inilagay sa pagitan ng dalawang 
dagat ang isang hadlang? Mayroon bang diyos kay 
Allah? Hindi! Karamihan sa kanila ay hindi alam! O, 
Sino ang sumasagot sa namimighati kapag tinawag 
Niya Siya at inaalis ang kasamaan, at gagawin Niya 
kayong mga kahalili sa lupa? Mayroon bang diyos kay 
Allah? Makitid ang isip mo! O, sino ang gumagabay 
sa iyo sa lubos na kadiliman ng lupain at dagat, at 
Sino ang nagpapadala ng hangin bilang mabuting 
balita bago ang Kanyang awa? Mayroon bang diyos 
kay Allah? Itinataas ng Allah ang higit sa kanilang 
iniugnay (kasama Niya). O, sino ang nagmula sa 
paglikha, pagkatapos ay muling binubuhay ito at Sino 
ang nagbibigay sa iyo ng kabuhayan mula sa langit at 
sa lupa? May diyos ba kay Allah? Sabihin: Dalhin ang 
iyong patunay kung ikaw ay matapat.” (An-Naml, 61-64) 


SURAHAR-RVM 


Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay muling 
tinatawag ang Kanyang mga lingkod sa pagmumuni- 
muni: 


“Hindi ba nila napag-isipan sa kanilang sarili: 
Hindi nilikha ng Allah ang kalangitan at ang lupa at 
kung ano ang magiging nasa pagitan ng dalawa kundi 
ayon sa katotohanan, at (para) sa isang itinakdang 
termino? At tiyak na ang karamihan sa mga tao 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


ay mga mapagsinungaling sa pagkikita sa kanilang 
Panginoon. Hindi ba sila naglakbay sa lupa at nakita 
kung paano ang dulo ng mga nauna sa kanila? Sila 
ay mas malakas kaysa sa mga ito sa lakas ng loob, 
at hinukay ang lupa, at itinayo sa ibabaw nito nang 
higit pa kaysa sa mga nagtayo doon, at dumating sa 
kanila ang kanilang mga mensahero na may malinaw 
na mga argumento; kaya’t hindi na napansin para 
Si Allahna dapat Niyang harapin ang mga ito nang 
di makatarungan, subalit sila ay di makatarungang 

nakipagkasundo sa kanilang mga kaluluwa.” (Ar-Rum, 
8-9) 

Ang ilang mga ayat sa kalaonan, ang mga 
katibayan ng pagkakaisa, walang hangganang 
kapangyarihan at kamahalan ng Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, ay binaggit ng isa-isa: 

“Binubuhay Niya ang buhay mula sa mga patay 
at pinalabas ang mga patay mula sa mga nabubuhay, 
at nagbibigay buhay sa lupa pagkatapos ng kamatayan 
nito, at sa gayon ay mailabas ka. At isa sa Kanyang 
mga tanda ay nilikha Niya kayo mula sa alabok, 
pagkatapos nga! Kayo ay mga mortal (na) nakakalat. 
At isa sa Kanyang mga tanda ay nilikha Niya ang 
mga kasamahan para sa iyo mula sa iyong sarili 
upang ikaw ay makahanap ng pahinga sa kanila, at 
Siya ay naglagay sa pagitan ng iyong pag-ibig at 
habag; tiyak na may mga palatandaan dito para sa 
isang taong nagpapakita. At isa sa Kanyang mga 
palatandaan ay ang paglikha ng langit at lupa at ang 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


pagkakaiba ng iyong mga wika at mga kulay; tiyak 
na may mga palatandaan dito para sa natutunan. At 
isa sa Kanyang mga tanda ay ang iyong pagtulog 
at ang iyong paghahangad ng Kanyang grasya sa 
gabi at sa araw; tiyak na may mga palatandaan para 
sa isang taong nakakarinig. At isa sa Kanyang mga 
palatandaan ay ipinakita Niya sa iyo ang kidlat para 
sa takot at pag-asa, at nagpapababa ng tubig mula sa 
mga ulap pagkatapos ay nagbibigay ng buhay sa lupa 
pagkatapos ng kamatayan nito; tiyak na may mga 
palatandaan dito para sa isang taong nakakaunawa. At 
ang isa sa Kanyang mga palatandaan ay ang langit at 
ang lupa ay nananatili sa pamamagitan ng Kanyang 
utos, kung tawagin Niya kayo sa pamamagitan ng 
isang tawag mula sa lupa, narito! Lumabas ka. At sa 
Kanya ang lahat ng nasa langit at sa lupa; lahat ay 
masunurin sa Kanya.” (ar-Rum, 19-26) 


ANG PAGPAPABAYA SA 
PAGMUMUNI-MUNI SA AYAT NG 
M AKAPAN G YARIH AN 


Sa pagpapangkat sa Kanyang tunay na mga 
tagapaglingkod,Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
ay nagsasaad: 


“At sila na, kapag pinaalala sa mga komunikasyon 
ng kanilang Panginoon, ay naging pipi at bulag.” 
(Al-Furqan, 73) 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Kapag sila ay binasahan ng Qur’an o pinayuhan 
nito, ang mananampalataya nakikinig; pinapakinggan 
nila sa kanilang mga puso, iniisip kung ano ang 
kanilang naririnig at sinusunod kung ano ang dapat 
nilang gawin. 

Naipahayag sa isa pang ayah: 

“Ang mga mananampalataya lamang na ang puso 
ay puno ng takot kapag nabanggitAng Allah, at kapag 
ang Kanyang mga komunikasyon ay binigkas sa kanila, 
ay pinalalakas ang kanilang pananampalataya, at sa 
kanilang Panginoon ay nagtitiwala sila.” (Al-Anfal, 2) 

Sa kabaligtaran, yaong mga hindi nakuha 
ang kanilang bahagi ng inspirasyon sa Qur’an, ay 
nananatiling walang kamalayan sa mga palatandaan 
at lihim nito, na umuurong mula sa pagwawalang- 
bahala sa katotohanan ng mga misteryo nito at mga 
kapabayaan sa pagpapanatili sa mga utos at mga 
pagbabawal nito, ay nasa kalagayan ng mapait na 
kawalan. 

Ang Makapangyarihan ay nagpahayag: 

“Iiwanan Ko mula sa Aking Mga Pagpapahayag 
yaong mga hindi makatarungang na mapagmalaki sa 
lupa; at kung makita nila ang bawat palatandaan hindi 
sila mananampalataya nito; at kung nakikita nila ang 
paraan ng matuwid hindi nila ginawa para sa isang 
paraan, at kung nakikita nila ang daan ng kamalian 
Ilk ginawa nila ito para sa isang paraan; ito ay dahil 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


tinanggihan nila ang aming mga komunikasyon at ay 
hindi nila pinansin ang mga ito.” (al-Araf, 146) 

Ang mapagmataas na kumikilos na mapagmataas 
sa iba, na ang pakiramdam sa kanilang mga sarili 
ay mataas at makapangyarihan, ay hindi maaaring 
sumalamin sa mga kahulugan ng Qur ’ an at samakatuwid 
ay hindi maaaring makatanggap ng kanilang bahagi 
ng gabay ng liwanag, bilang ang Makapangyarihan 
ay nagtanggal sa puso ng mapang-api ng pagkakataon 
na maunawaan ang mga karunungan ng Qur’an at 
maging pamilyar sa mga pagpapahiwatig nito ng 
Banal na Kapangyarihan. Ang mga ito ay pinagkaitan 
ng walang kapantay na Banal na itinuring, sapagkat 
hindi angkop sa Qur’an, isang kayamanan ng mga 
Banal na karunungan at misteryo, upang manirahan 
sa gayong mga kalapastangan ng paghihirap. Maaari 
lamang itong pumasok sa mga puso ng matuwid, at 
para sa kanila, ito ay nagiging gabay na liwanag. 

Ang malungkot na kondisyon ng mga walang 
pinakababa na bahagi ng pagkamakatarungan ay dahil 
sa kanilang kawalan ng wastong pagmumuni-muni 
sa Qur’an, bilang isang resulta na kung saan sila 
ay napapabayaan ng mga pagpapalaki ng kanilang 
mga kaakuhan. Kung sila ay nagmumuni-muni ng 
mabuti sa Qur’an at sundin ito, hindi nila mapapansin 
ang kanilang mga sarili na nawala sa harap ng mga 
utos ng Diyos. Sa kabaligtaran, tatanggapin nila ang 
katotohanan at sa pamamagitan ng pagpapatibay ng 
mabuting pamantayan sa moral, magsisimula silang 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


mag-ani ng kanilang bahagi ng mga lihim at mga 
karunungan ng Diyos; at bilang isang resulta, ang 
mga pintuan ng walang hanggang kapayapaan at 
kaligayahan ay magiging bukas para sa kanila. 


Malinaw mula sa kung ano ang sinabi ngayon 
ay ang pagpapabaya sa pagmumuni-muni at pag- 
aaksaya sa kapalaran na ang buhay, para sa isang 
mananampalataya, ay hindi naiisip. Bilang isang babala 
laban sa hindi pagpapahalaga sa mahalagang halaga ng 
oras at pag-aaksaya nito, sinabi ng Makapangyarihan 
sa lahat: 

“Sa pagdating ng oras. Tiyak, ang tao ay nasa 
kawalan. Maliban sa mga naniniwala at gumagawa ng 
mabuti at nag-uutos sa bawat isa sa katotohanan, at nag- 
uutos sa bawat isa sa iba pang pagtitiis.” (Al-Asr, 1-3) 

Ang hitsura ng isang matuwid na mananampalataya 
ay dapat na maging malalim at ang kanyang katahimikan 
ay nararapat na sa pagmumuni-muni. Dapat niya 
lalong makakuha ang malalim sa pagmumunimuni 
sa Banal na katotohanan na nakukuha sa Qur’an 
at magsusumikap upang makakuha ng marifatullah. 
Ang isang mananampalataya, muli, ay dapat makita 
ang Qur’an tulad ng isang liham na ipinadala ng 
Makapangyarihan sa lahat sa Kanyang mga lingkod 
at yakapin ang walang hanggang pinagmumulan ng 
kaligayahan na may matatag na sigasig ng iman. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


ANG PAGIGING SA ISANG PALAGIANG 
ESTADO NG MURAQABAH 

Ang ibig sabihin ng Muraqabah ay isang 
pagsisisyasat ng panloob na mundo, upang panatilihin 
ito sa ilalim ng pagmamatyag at upangibaling 
ang lahat ng pansin sa mga ito. Ang Muraqabah 
ay tinukoy sa tasawwuf bilang naghihintay na 
inspirasyon o espirituwal na pagpapaliwanag, pati 
na rin ang pagprotekta sa puso mula sa kung ano 
ang nakakapinsala, na may kamalayan na ang Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, ay nakikita ang isa sa 
bawat sandali at nakasilip sa puso. Sa makatuwid, 
ang muraqabah ay para sa isa upang bumaling sa 
kanyang panloob na mundo at patuloy na mag-iisip 
at tumawag upang i-sanaysay ang kanyang sariling 
kalagayan; at sa ganoong paraan upang makakuha 
ng isang gising na puso at ang estado ng isip na 
kinakailangan upang maayos na humingi ng kanlungan 
sa Makapangyarihan. 


Ang Pinakamaikling Daan Patungo sa 
Tunay 


Ang kaharian ng puso, tulad ng mga nakikita 
natin, ay nagbibigay ng walang hangganang mga 
batayan para sa pagmumuni-muni. Ang parabula sa 
ilalim ni Mawlana Rumi -kahabagan nawa siya ng 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Allah -ay magandang nagbibigy-diin sa kahalagahan 
ng muraqabah , ang pagninilay sa panloob na mundo: 

“Isang Sufi ang napunta sa isang hardin na 
pinalamutian, upang maitaas ang kanyang mga 
espiritu at sa gay on ay itapon ang kanyang sarili 
sa lalim ng pagninilay-nilay. Siya ay nahahalata sa 
makulay ang hardin. Isinara niya ang kanyang mga 
mata, sinimulan niya ang kanyang muraqabah at 
pagmumuni-muni. Ang isang ignorante na dumadaan 
ay nag-iisip na ang Sufi ay natutulog. Nagulat at 
nagalit, sinaway niya ang Sufi: 

‘Bakit ka natutulog?’ Tanong niya. ‘Buksan ang 
iyong mga mata at tumitig sa mga puno ng ubas, ang 
malagong puno at ang luntiang damo! Gawa sa mga 
gawa ng awa ng Allah! ’ 

Ang Sufi ay sumagot: 

‘Dapat mong malaman ang isang bagay na 
napakahusay, tao kang walang alam, na ang puso ay 
pinakadakilang gawain ng awa ng Allah. Ang iba ay 
katulad ng anino nito. Ang isangsapa ay dumadaloy 
sa gitna ng mga puno. Mula sa kristal na tubig na ito, 
makikita mo ang salamin ng mga puno sa magkabilang 
panig. Ang nakalarawan sa batis ay isang pangarap na 
hardin. Ang tunay na hardin ay nasa puso, sapagkat ang 
puso ay ang sentro ng Banal. Ang elegante at payat na 
pagmumuni-muni ay matatagpuan sa makamundong 
buhay na ito, na gawa sa tubig at putik. Kung ang mga 
^ bagay sa daigdig na ito ay hindi ang pagmuni-muni 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


ng mga sipres ng kagalakan ng puso, hindi kailanman 
tinawag ng Makapangyarihang Diyos ang pangarap 
na mundong ito na lugar ng panlilinlang. Ito ay sinabi 
sa Quran: 

6 Ang bawat kaluluwa ay makatikim ng kamatay an, 
at ikaw ay ganap na mababayaran ng gantimpala 
sa araw ng muling pagkabuhay ; kung gayon ang 
sinumang inalis sa malayo mula sa apoy at ginawa 
upang makapasok sa hardin sa katunayan ay nakamit 
ang yaong bagay; at ang buhay sa mundong ito ay 
walang anuman kundi isang pagkakaloob ng mga 
walang kabuluhan.’ (AH Imran, 185) 

Ang mga mangmang na ipinapalagay na ang 
mundo ay maging Paraiso at sumigaw ‘dito ay Paraiso! ’ 
Ay yaong mga nalinlang ng kislap ng batis. Yaong mga 
natitira mula sa totoong mga hardin, na mga matuwid 
na tagapaglingkod ng Allah, ay nagtutulak sa ganitong 
paggalang at nalinlang. Darating ang isang araw kapag 
natapos na ang pagkakatulog ng kamangmangan. 
Ang mga mata ay bubuksan, ang katotohanan ay 
makikita. Ngunit ano ang kahalagahan ng pagtingin 
na iyon sa huling hininga? Isang malaking kagalakan 
sa taong namatay bago ang kamatayan at ang espiritu 
ay nagkaroon ng pabango ng katotohanan ng hardin 
na ito ...” 


Ang Muraqabah ay isang mahalagang landas 
sa pag-abot sa Makapangyarihan at pagkuha ng 
kaalaman, karunungan at mga susi sa misteryo. Ito ay 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


is a sa pinakamahalaga at inspirisyonal na paraan, sa 
tasawwuf, ng espirituwal na pag-unlad. 

Ang isang Muslim na nagnanais na gawin ang 
muraqabah ay maghahanda muna ng kanyang puso 
dito, at makaupo tulad ng salat , ikinikiling ang kanyang 
ulo patungo sa kanyang mga tuhod. Nagtitipon ng 
kanyang buong konsentrasyon, pagkatapos ay lilipat 
siya sa Makapangyarihan, at sa ganitong kalagayan 
ay mag-iisip na binabanggit ang katotohanan na, 
‘Ang Allah ay patuloy na nakakakita sa akin sa lahat 
ng oras; Siya ay kasama ko sa lahat ng oras, mas 
malapit sa akin kaysa sa aking sarili. ‘Dahil dito, ang 
Banal na liwanag na sumasaklaw sa lahat ng bagay ay 
magsimulang tumagos sa kanyang puso. 

Muhammad Hadimi -kaawaan siya ng Allah, 
ay nagsabingang muraqabah ay maaari ding gawin 
sa pamamagitan ng rabitah , bilang isang resulta, 
inaasahan na, ang ilang mga Banal na karunungan ay 
magsimulang magpakita. (Hadimi, Risala fi Usul’it-Tariqah, 
139a) 

Ang mga tao ng pag-ibig ay nagpapahalaga sa 
muraqabah bilang pinakamalapit na paraan upang 
makakuha ng pagkakalapit kay Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya. Ang pagbaling sa Makapangyarihang Diyos 
sa puso ay tiyak na mas epektibo at mahalaga kaysa 
sa pagbaling sa Kanya sa iba pang mga bahagi ng 
katawan. Kahit sino ay maaaring magpapasya sa 
kanilang puso sa Panginoon sa anumang oras, na may 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


kadalian, samantalang ang pagbaling ng ibang mga 
bahagi ng katawan upang mag-alok ng mga gawa 
ng pagsamba ay maaaring maging mahirap dala ng 
katandaan. 

Ang matalino ay nagsasabi na “Ang isang 
tahimik na hininga ng muraqabah para Si Allahay mas 
mahusay kaysa sa pagmamay-ari ng mga kayamanan 
ni Solo-mon.” 

Tulad ng iniulat ng Propeta - sa kanya nawa 
ang pagpapala at kapayapaan ang ilang mga tao 
ay dapat na may kulay sa ilalim ng Trono sa Araw 
ng Paghuhukom, isang araw kung saan walang iba 
pang lilim. Ang isa sa mga masayang tao ay yaong 
mga naaalaala ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, na 
nag-iisa sa mga liblib na lugar at mga madamdaming 
lumuluha. (Tingnan, Bukhari, Adhan, 36, Muslim, Zakat, 91) 


PAGKAMIT NG MURAQABAH 


Ang Muraqabah ay muling ipatupad ang kamalayan 
ng ihsan gaya ng tinukoy sa Jibril Hadith\ 

“Ang Ihsan ay ang paglingkod Si Allahtulad 
ng kung nakikita mo Siya. Kahit na hindi mo Siya 
nakikita, Siya ay tiyak na nakakakita sa iyo ...” (Muslim, 
Iman, 1,5, Bukhari, Iman, 37) 


Ang pagkamit ng kapanahunan sa Islam at 
pananampalataya ay nakasalalay sa pagkuha ng ilang 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


estado ng ihsan ; at upang mabuhay na naayon sa 
ihsan , na may kamalayan na nasa ilalim ng patuloy na 
pangangasiwa ng Makapangyarihan, kailangan nating 
magpatakbo ng sariling pagtatasa sa pamamagitan ng 
muraqabah at magkakasamang kumilos. 

Ang katotohanan na ang Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, ay mas malapit sa atin kaysa sa ating mga 
sarili ay kailangang maipakita sa ating mga puso 
bilang matatag na paniniwala. 

Ang isang tao ay epektibong nakakamit ang ihsan 
sa pamamagitan ng pananampalataya, sa sandaling 
ang kanyang puso ay nagsimulang magpahid sa mga 
damdaming ito. Pagkatapos nito, nag-aalok siya 
ng lahat ng mabubuting gawa sa isang inspiradong 
puso na puno ng kahulugan, pagiging nakabaon sa 
espirituwal na kasiyahan ng pagninilay sa Qur’an, sa 
sansinukob at sa sangkatauhan. 

Upang mabasa ang buong Qur’an na may 
pagmumuni-muni, ang mga disipulo ng tasawwuf 
ay unang nagsagawa ng pagsasanay ng mapagmunu- 
muning pagsasalaysay sa ilang mga ay at. Ang 
napili para sa mga ito ay mga ayat na may higit na 
nakakaapekto sa puso at nagpapatibay nang higit pa 
sa mga sentimento ng pakiramdam sa pagkakaroon 
ng Makapangyarihan at sa Kanyang pag-ibig. 
Sa Naqshibandi Order, ang prosesong ito ay ang 
pagtatapon sa sarili sa malalim na pagninilay sa 
naturang ayat ay tinatawag itong muraqabah. 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


Ang Muraqabah ay may apat na yugto: 


1- Muraqaba-i Ahadiyya 
(Pagmumuni tungkol sa Pagiging isa ng 
Allah) 


Ang pinagninilay-nilayan dito ay ang surah 
al-Ikhlas at ang ahadiyyah , iyon ay ang kaisahan ng 
Allah, ang kaluwalhatian sa Kanya, na itinuturing na 
may pinakamainam na katangian, na walang kahit na 
anong uri ng mga kakulangan. Ito ay pinaniniwalaan 
sa yugtong ito na nagsisimula ang inspirasyon sa 
puso. 

Ang mga kahulugan ng ayat ay dapat isalarawan 
sa isip nang walang, gayunpaman, na gumamit ng 
analohiya o nagnanais na iharap ang mga pisikal na 
katangian sa Makapangyarihan. Ang isa lamang ay 
isinasaalang-alang ang mga katangiang ito na itinuturo 
ng Makapangyarihang Diyos. Kapag ang larawan ay 
naging hindi malinaw, ang ayah ay paulit-ulit at ang 
pagmumuni-muni ay nagsisimulang muli. Habang 
nagpapatuloy ito, ang damdamin ng mananampalataya 
sa ihsan ay umaakyat, habang nagsisimula siyang 
tumanggap ng bahagi ng marifatullah. 


Ano ang mahalagang ipinaaalala sa atin ng surah 
al-Ikhlas:Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay Isa 
at Natatangi. Ang pagkakaisa ay eksklusibo sa Kanya 
lamang. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang Makapangyarihan ay hindi nagpapakita ng 
Kanyang kakanyahan sa mundong ito. Siya ay may 
katangian ng mukhalafatun’lil-hawadis , na Siya ay 
hindi katulad ng nilikha sa anumang paraan. Anuman 
ang nasa sansinukob ay maaari nating isipin o isipin, 
ang Kakanyahan ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay 
higit na naiiba at higit sa lahat. Ang ating Panginoon 
ay napakalawak; walang hanggan mas malaki kaysa 
gayunpaman maaaring ilarawan sa Kanya, at ng 
pagiging perpekto ang pang-unawa ay hindi maaaring 
maisip. Tulad ng walang pagkakahawig o kabaligtaran, 
imposibleng maisip ang Kanyang Kakanyahan. 

Ang Makapangyarihan ay Samad. Siya ay walang 
kailangan, samantalang ang lahat ay nangangailangan 
sa Kanya. Lahat ng pwersa sa sansinukob ay 
nabibilang sa Kanya. Ang tao ay dapat na mag-isip 
sa lakas at kamahalan ng Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, at pagdating sa mga tuntunin sa kanyang 
sariling kahinaan, ay dapat isuko niya ang kanyang 
buong buhay sa Kanyang Lumikha. Ang pagwawaksi 
ng kanyang kaakuhan, dapat siyang humingi upang 
maging isang presinto ng paghahayag ng mga katangian 
ng kagandahan ng Makapangyarihan (jamal). 

Ang Ahadiyya , o Kaisahan, ay hindi 
nagpapahintulot ng anumang dibisyon, paghiwalay 
sa mga bahagi o anumang pakikipagsosyo. Kaya’t 
ang Makapangyarihan ay hindi ipinanganak; walang 
anumang bagay na katumbas sa Kanya. Siya ay 
hindi isang ama, isang ina o isang anak na lalaki 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


na ayon sa Kritiyanong pananampalataya. Ang 
paniniwala sa Kaisahan ng Allah , kaluwalhatian 
sa Kanya, ay hindi nagpapahintulot ng anumang 
paniwala ng pakikipagsosyo o kapanganakan, dahil 
kung ano ang ipinanganak ay nakapaghihiwalay 
at ang nagpaphiwalay ay tiyak na hahantong sa 
kamatayan; ito ay nakaharap sa parehong kapalaran 
bilang kung paano ito nagsimula. Ang panganganak 
ay isang aktibidad na pagmamay-ari ng mga tao 
at may kinalaman sa pagpapahaba ng lahi ng tao. 
Ang pangangailangan ng kalibre na ito ay isang 
kakulangan para kay Allah, ang Isa, ang Samad , ang 
Kinakailangang Pagkatao, na malayo sa lahat ng uri 
ng mga pagkakamali at mga bahid. 

Ang puso, ang sentro ng pagmumuni-muni 
at pakiramdam, ay dapat makaramdam sa mga 
pagpapahayag at daloy ng Banal na Kamahalan at 
Kapangyarihan sa loob at dapat ay nasa estado ng 
isang walang humpay na pasasalamat. 


2- Muraqaba-i Maiyya 

(Pagmumuni tungkol sa Pakikikiisa sa 

Allah) 


Ang malalim na pagmumuni-muni sa yugtong 
ito ay ang kahulugan ng “Siya (Allah) ay sumasaiyo, 
maging saan ka man ...” (al-Hadid, 4). Ang isang tao ay 
nakakuha ng pag-unawa kung sino ang dapat niyang 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


samahan at ito ang estado ng isip ay nagiging isang 
kamalayan sa puso. 

Ang sangkatauhan ay hindi maaari, sa anumang 
paraan, na mananatili sa labas ng kaalaman at kataas- 
taasan ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, kahit na ang 
isa ay nakatago sa ilalim ng lupa o sa pinakamalalim 
na dulo ng karagatan. Ang bawat pintig ng puso, 
ang bawat paghinga, ang bawat bagay na nakikita at 
ang bawat tunog na narinig ay nagpapatunay na ang 
Makapangyarihan ay patuloy na kasama ng Kanyang 
mga tagapaglingkod. Kapag dumating ang kanilang 
mga oras, ang Makapangyarihan sa lahat sa katunayan 
ay magtatapos sa kanilang pag-aari ng mga kakayahan 
na ito sa panahon ng kanilang huling hininga. 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsabi: 

“Hindi mo ba nakikita na alam ng Allah ang 
anumang nasa kalangitan at anumang nasa lupa? 
Wala saanman ang isang lihim na payo sa pagitan ng 
tatlong tao ngunit Siya ang ikaapat sa kanila, ni sa 
pagitan ng lima ngunit Siya ay ang ikaanim sa kanila, 
ni mas mababa kaysa sa ganoon o higit pa ngunit Siya 
ay kasama nila saan man sila; pagkatapos ay ipaalam 
Niya sa kanila kung ano ang kanilang ginawa sa 
araw ng Muling Pagkabuhay: tiyak na ang Allah ay 
Nakakaalam ng lahat ng mga bagay.” (al-Mujadalah, 7) 

Ang Pinakamakapangyarihan ay pinakamamahal 
na kaibigan ng tao, mas malapit sa kanya kaysa 
Wk sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak; isang 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


presensya na maliwanag sa pamamagitan ng Kanyang 
kapangyarihan bilang ganon at ang gawain ng 
Kanyang mga anghel. Ang iba ay maaari lamang 
malaman ang panlabas na kondisyon ng nila. Hindi 
lamang sila ay hindi nakatutulong sa bawat aspeto, 
hindi nila malulutas ang maraming mga problema na 
maaaring pauit-ulit na makapagbabagabag. Ang Allah, 
ang kaluwalhatian sa Kanya, sa kabilang banda, ay 
lubos na nakakaalam ng bawat kondisyon na maaaring 
makita ng isang tao at gawin ang ayon sa Kanyang 
kalooban, lalo na sa panahon ng kamatayan. Ito ay 
kung gayon ang isa ay tunay nakipag-ayos sa mga 
tuntunin ng katunayan na walang iba pang mga mas 
malapit sa kanya kaysa sa makapangyarihan sa lahat. 
Ang Quran ay nagsasabi: 

“Bakit kaya hndi na kapag ito (kaluluwa) ay 
dumating hanggang sa lalamunan. At tumingin ka sa 
oras na iyon. At kami ay mas malapit nito kaysa sa 
iyo, ngunit hindi mo nakikita.” (Al-Waqia, 83-85) 

Sa mga nakakalimot sa Makapangyarihan sa 
lahat na kasama nila sa lahat ng oras at sa mga 
walang kakayahang ito ng kamalayan, Ipinadala ng 
Makapangyarihan sa lahat ang sumusunod na babala: 


“Sila ay nagtago sa kanilang sarili mula sa mga 
tao at hindi nagtago sa kanilang sarili mula kay Allah, 
at Siya ay kasama nila kapag binubulay-bulay nila sa 
gabi ang mga salita na hindi Siya kinalulugdan, at ang 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Allah ay sumasaklaw sa kanilang ginagawa.” (An-Nisa, 
108 ) 

Ang isang taong may kamalayan na sinamahan 
ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, sa lahat ng oras at 
nalalaman na ang lahat ng mga gawa ay nasa ilalim 
ng Banal na pagbabantay ay nagsisimula na mag- 
isip kung ano ang kanyang ginagawa at sa gayon ay 
umiiiwas sa tukso at paggawa ng kasamaan. 

3- Muraqaba-i Aqrabiyya 

(Pagmumuni tungkol sa pagiging malapit 

ng Allah) 

“At tiyak na nilikha namin ang tao, at alam 
Namin kung ano ang ipinahihiwatig ng kanyang isip sa 
kanya, at Kami ay malapit sa kanya kaysa sa kanyang 
buhay-ugat,” (Qaf, 16) ang ayah na pinagmumuni- 
munihan sa antas na ito. Tulad ng iminungkahi ng 
salitang aqrabiyya , ang ibig sabihin nito ay ang 
‘pagkakalapit’,Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
ay mas malapit sa atin kaysa sa ating sarili. Alam niya 
ang ating mga kaisipan, pananalig at damdamin. 

Ang mga bagay na nakatago kahit sa mga anghel 
na ipinagkatiwala sa tungkulin ng pagtatala ng bawat 
salita na sinasabi, mga kaisipan at mga desisyon 
na dumarating sa isipan, kahit sa ilang sandali, ay 
hindi lihim sa Makapangyarihan, sapagkat Siya ang 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


lumikha ng mga kaisipan, tulad ng lahat ng iba pa . 59 
Paano hindi malalaman ng Tagalikha? 

Ito ay imposible para sa isa, na maayos na 
sumasalamin sa mga ito, na hindi manginig at tawagan 
ang sarili upang managot! Ang pagtanaw sa kaisipan 
nitong ayah na nagiisa sa puso at sa isip ay sapat na 
upang makintal ang takot upang maiwasan ang isa 
mula sa pagbigkas ng isang salita na hindi makalugod 
sa Makapangyarihan; kahit na mula sa pagtanggap ng 
isang malisyosong pag-iisip. Ang ayah na ito ay sapat 
na upang mapanatili ang isang matatag na landas ng 
katuwiran at alerto sa pag-iisip ng isang darating na 
paghuhukom sa Kabilang Buhay. 

Sinasabi sa surah al-Anfal na ang Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, ay pumapasok sa pagitan ng 
isang tao at ng kanyang puso at iniuutos ang mga iniisip 


59. Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagpapakita na may mga 
katangiang Khaliq / Creator sa pangyayari ng parehong mabuti at 
masama. Kapag ang isang tao ay nagnanais na gumawa ng isang 
masamang gawa, ipinakikita ng Makapangyarihan sa lahat ang 
Kanyang katangian bilang Maylalang at pinapayagan ang tao na 
dumaan sa gawa o pinipigilan siya mula sa paggawa nito. Ito ay 
pantay na wasto din sa mabubuting gawa. Kapag ang isang tao 
ay nagnanais na gumawa ng isang bagay na mabuti, ang Maka¬ 
pangyarihan, muli, ay nagpapakita ng Kanyang katangian bilang 
tagalikha, at pinahihintulutan ang tao o pinipigilan siya. Kung pini- 
gilan, ang tao ay tumatanggap pa rin ng gantimpala para sa pagdala 
ng isang magandang intensyon. Sa madaling salita, ito ang Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, na lumilikha ng mabuti at masama, ngunit 
ang Kanyang kasiyahan ay palaging namamalagi sa kabutihan. 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


at hangarin kung naisin niya . 60 Ang Makapangyarihan 
ay mas malapit sa puso ng isang tao kaysa sa tao 
mismo, at mas malapit at higit pang mapag-utos 
sa puso ng tao kaysa sa tao . Kaya’t wasto ang 
kapangyarihan ng Allah, ang kaluwalhatian sa Kanya, 
na hindi lamang Siya pumasok sa pagitan ng isang tao 
at iba pa, Siya ay pumapasok din sa pagitan ng tao at 
ng kanyang sariling puso, pinagkaitan sila, sa kaunting 
sandali, ng taos-pusong pagnanasa na meron siya. 
Ang pagkagambala sa kalooban, maaari Niyang iliko 
ang isang tao sa kabaligtaran na direksyon, binabago 
ang kanyang mga opinyon at kagustuhan. Kapag 
ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, samakatuwid ay 
nagtataas ng kurtina sa pagitan ng isa at sa kanyang 
puso at inanyayahan siya sa kamatayan, imposibleng 
hindi pansinin ang panawagan at maglaban sa utos. 
Maaaring hindi kailanman nakakaalam ang mga 
tao kung ano ang naghihintay sa kanila sa kanilang 

SUSUnod na hininga. (Tingnan, Elmalili M. Hamdi, IV, 2386- 
2387, [al-Enfal, 24) 

Si Abu Musa al-Ashari - kaluguran nawa sya ng 
Allah- ay nagsasabi: 

“Kasama namin ang Sugo ng Allah-mga 
pagpapala at kapayapaan sa kanya- habang nasa isang 
paglalakbay. Habang umaakyat kami sa mga burol, 
tatawag kami, sa tuktok ng aming mga tinig, 6 Allah-u 
Akbar! La ilaha ill-Allah’. Pagkatapos nito ang Sugo 


60. Tingnan sa, al-Anfal, 24. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


ng Allah-mga pagpapala at kapayapaan sa kanya-ay 
nagsabi: 

‘Huwag pilitin ang sarili, mga Muslim, sapagkat 
Hindi ka tumatawag sa isang taong bingi o liban.ang 
Allah ay palaging kasama mo, mas malapit sa iyo 
kaysa sa inyong sarili (Bukhari, Jihad, 131, Muslim, Dhikr, 
44) 

Tulad ng nauunawaan ng maraming mga ayat 
at ahadith ng isang katulad na likas na katangian, 
Nais ng Makapangyarihan na ang Kanyang mga 
lingkod may alapit sa Kanya, gaya ng kanyang pagka 
malapit sa kanila. Ito ang dahilan sa pagsabi Niya na, 
“Magpatirapa ka at lumapit !” 61 

Ang isang tao na, sa pamamagitan ng muraqaba-i 
aqrabiyya , ay napagtatanto na kahit na ang mga 
kaisipan na tumawid sa kanyang isip ay alam sa Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, hindi lamang sumusubok 
na manatiling malayo mula sa mga pagkakamali, 
kundi pati na rin sa mga nakakaaliw na masamang 
damdamin at kaisipan, nagsisikap na mapanatili ang 
kanyang intensyon na tapat at sa isang matuwid na 
landas. 

Bilang resulta ng ganitong uri ng pagmumuni- 
muni, lumalaki ang damdamin sa malalim na pag-ibig 
at pagiging malapit sa Makapangyarihan. 





61. al-Alaq, 19. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


4- Muraqaba-i Muhabbah 
(Pagmumuni tungkol sa Pagmamahal ng 
Allah) 

Pinagmumuni-munihan sa yugtong ito ay ang 
ayah Siya ay dapat magmamahal sa kanila at 
mahalin nila Siya”, (al-Maida, 54), bilang resulta nito 
ang pag-ibig ng Allah, kaluwalhatian sa kanya, ay 
lumalaki sa puso. Ang isa, pagkaraan, ay nakikita 
ang buong paglikha namay pag-ibig, para lamang sa 
Kanyang Lumikha. Ang pusa na nakahiga sa pinto, ang 
aso na naglalakad sa paligid at ang berdeng sanga na 
nakabitin sa hardin ay biglang napamahal sa mata ng 
isang tao. Nararamdaman ng isa ang saya, sa simpleng 
pagkakita ng isang namumulaklak na bulaklak, alam 
na rin, ang pagpapala ng Makapangyarihan. Ang mga 
taong ito ay laging nananatili sa isang tunay na estado 
ng pasasalamat. Hindi nila sinasaktan ang sinuman at 
palaging mabilis na magpatawad sa iba na nakasakit 
sa kanila, na naaalala ang hindi mabilang na mga 
pagkakamali na mayroon sila sa paningin ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya. Paano ako magkakaroon 
ng mukha upang humingi ng kapatawaran mula sa 
Makapangyarihan sa lahat para sa aking maraming mga 
kakulangan, sinasabi nila, kung hindi ko napapatawad 
ang pinakamaliit na pinsala sa akin? 

Ang pagiging karapat-dapat sa kapatawaran ng 
Allah, ang kaluwalhatian sa Kanya, sa pamamagitan 
Wk ng pagpapatuloy ng pagpapatawad sa iba ay isang 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


kailangang-kailangan na katangian ng mga ganap na 
mananampalataya. 

Ang tunay na tagumpay ay kung saan pinapatawad 
ng isang tao ang kalupitan na ipinagkaloob sa kanya 
ng iba na walang kahit na pinakamaliit na masamang 
pakiramdam. 

Ang pagpapatawad alang-alang kay Allah, ang 
kaluwalhatian sa Kanya, ay isa sa mga dakilang 
pagpapakita ng Banal na pag-ibig. Kung walang mga 
pagsusumikap na tulad nito, ang anumang pag-angkin 
ng pagmamahal sa Makapangyarihan ay pawang 
pagkukunwari. 

Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa 
nabanggit na ayah sa panahon ng muraqabah , ang 
bawat mananampalataya ay tumatanggap ng isang 
inspirasyon ayon sa kanilang pang-unawa, kakayahan 
at katapatan. Ang mananampalataya ay patuloy na 
nagsusumikap na tumaas sa isang antas kung saan siya 
ay makakabasa ng buong Qur’an na may pagmumuni- 
muni. 

Dahil sa mga sesyon ng muraqabah , binabaling ng 
isang tao ang panloob na mundo sa Makapangyarihang 
Diyos at pinapanatili ang mga malinis na puso mula 
sa pananakop ng anumang bagay maliban kay Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya. Sinasabi ng mananampalataya 
ang utos ng Makapangyarihan sa lahat sa lahat ng iba 
pa; ang kanyang dila ay nagiging abala sa Banal na 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang isang tapat na lingkod ng Makapangyarihang 
Diyos ay tulad ng isang bata na nakatuon sa kanyang 
laraan. Ang bata ay natutulog na nasasabik sa 
pagmamahal ng kanyang laruan at ito ang unang 
bagay na iniisip niya at hinahanap kapag siya ay 
nagising. Ganito ang eksaktong kaso kapag ang 
isang tao ay biglang namatay at nagising, mamaya, 
mula sa kanyang libingan upang maglakbay sa patag 
ng muling pagkabuhay. Kaya kailangang isaalang- 
alang ng isa ang mga uri ng mga alalahanin na 
tumawid at sumasakop sa isipan bago bumagsak na 
tulog. KungAng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ang 
namumuno sa mga kaisipan ng isang tao na buhay, ang 
kanyang kamatayan pati na rin ang kanyang muling 
pagkabuhay ay magaganap kay Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, at ayon sa Kanyang kalooban at kasiyahan. 

Naipahayag sa ilang mga ahadith ang mga 
sumusunod: 

“Ang mga tao ay bubuhaying muli sa Araw 
ng Paghuhukom sa estado kung saan sila namatay.” 

(Muslim, Jannat, 83) 

“Ikaw ay mamamatay sa paraan ng iyong 
pamumuhay at mabubuhay muli sa iyong kamatayan.” 

(Munawi, Fayz’ul-Qadir, V, 663) 

Kung ang pagnanais ng isang tao ay gumagalaw 
sa isang bagay maliban kay Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, ganito ang paraan ng kanyang kamatayan at 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN 


muling pagkabuhay; maiiwan nang walang tulong sa 
Araw ng Paghuhukom. 

Ang pagsasanay ng dhikr at pagmumuni-muni ay 
mahalaga upang makamit ang isang perpektong estado 
ng muraqabah. Ang Banal na Propeta - sa kanya nawa 
ang pagpapala at kapayapaan - ay nagsabi: 

dl&UxJ 4J0l Jf 2A?-\ 

“Hanapin ang Allah upang makita mo Siya sa 
harap mo.” (Ahmed, I, 293) 

Upang ganap na makinabang mula sa muraqabah , 
pagmumuni-muni at dhikr, kinakailangang obserbahan 
ang kanilang mga kinakailangan at gamitin ang kanilang 
mga kinakailangang kaugalian, na kinabibilangan 
ng pagtingin sa pinaka mapayapang sandali para sa 
paggawa nito at pag-iwas sa mga sandali kapag ang 
puso ay nasa ilalim ng pagpupunyagi tulad ng, kapag 
nagugutom, nagagalit o inaantok. 








■r 



ANG PARAAN NG 
PAGMUMU NI-MU NI 

Ang lahat ng mga nilalang ay mga 
salamin ng Banal na pagpapahayag, 
na itinatag sa pagkaunawa ng tao 
at kamalayan sa pamamagitan ng 
Kamay ng Karapatan. Nakikilala 
ang karunungan at mga misteryo 
na nakikita mula sa salamin na ito, 
sa kabilang banda, ay nakatuon sa 
kadalisayan ng salamin ng puso. 










ANG PARAAN NG PAGMUMUNI- 
MUNI 


Ang Mga Paraan ng Matuwid sa 
Pagmumuni-muni 

Si Abu Bakr — isang araw, ay natagpuan ang 
kanyang sarili sa malalim na pagmumuni-muni, pag- 
iisip tungkol sa Araw ng Paghuhukom, ang dakilang 
hukuman, Paraiso at Impiyerno, ang pagtitipon ng 
mga anghel sa mga hilera, ang pagtitiklop ng araw, 
ang pag-itim at bunga ng mga pagbagsak ng mga 
bituin at ang pagpukol ng mga bundok. Sa sobrang 
takot, pagkatapos ay sinabi niya: 


“Kung ako ay isang damo lamang doon sa gitna 
ng luntian, sa lalong madaling panahon ay kakainin 
ako ng isang dumaraan na hay op upang mapahamak!” 
Naipahayag sa ibabaw nito sa Banal na Propeta - sa 
kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan - ay ang 
ayah : 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


“At para sa kanya na natatakot na tumayo sa harap 
ng kanyang Panginoon ay ang dalawang hardin.” 
(Ar-Rahman, 46) (Suyuti, Lubab’un-Nuqul, II, 146; Alusi, XXVII, 
117) 

Muli, si Abu Bakr - kaluguran nawa sya ng Allah 
- ay lumabas minsan sa isang malinaw, maaliwalas na 
araw. Nakatingin sa maliwanag na kalangitan, siya 
ay nakatingin sa likas na katangian, na nilikha ng 
Allah, kaluwalhatian sa Kanya, para sa Kanyang mga 
tagapaglingkod, na may kagandahan na halos wala 
nang paglalarawan. Samantala, napansin niya ang 
isang ibon na nakadapo sa isang sanga, na nakikinig 
sa isang magandang tinig. Biglang nalulungkot, at 
napa buntong-hininga. Tumingin sa ibon na may 
inggit, sinabi niya: 

“Tunay na masaya ka ... Sumusumpa ako Gusto 
ko sana sa iyong posisyon. Lumilipad ka at pagkatapos 
ay dumapo sa anumang puno na nais mo, kumain ka sa 
mga prutas nito at pagkatapos ay aalis ka muli. Wala 
ring isang tribyunal na naghihintay sa iyo, ni isang 
parusa na dapat mong katakutan! Sa pamamagitan ng 
Allah, sa halip na maging isang tao na naghihintay 
na tawagan sa harap ng aking Panginoon, mas gusto 
kong maging isang punong kahoy sa daan at may 
isang kamelyo na ngunguyain at lulunukin ako!” (ibn 
Abi Shaybah, Musannaf, VIII, 144) 

Si Ali -ang Allah ay malulugod sa kanya- ay 
nagsabi: 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


“Walang pakinabang ang pagsamba nang walang 
pananaw, sa pananaw na walang kabanalan at sa isang 
pagbasa ng Qur’an nang walang pagmumuni-muni.” 

(Abu Nuaym, Hilya, I, 77) 

Ang mga sumusunod na salita ng karunungan ay 
mula din kay Ali -kaluguran nawa sya ng Allah-: 

“Walang benepisyo ang may salat na walang 
konsentrasyon, sa pag-aayuno na sinasamahan ng 
walang saysay na mga salita at pag-uugali, sa isang 
pagbasa ng Qur’an nang walang pagmumuni-muni, 
sa kaalaman nang walang paggalang sa loob, sa 
kayamanan nang walang kabutihang-loob, sa kapatiran 
na walang proteksyon, sa isang pagpapala na hindi 
walang-hanggan at sa panalangin nang walang 
katapatan.” (Ibn Hajar, Munabbihat, p. 31) 

Si Ali -kaluguran nawa sya ng Allah- ay dating 
nakatingin sa lahat ng bagay na may isang mapagninilay- 
nilay na mata, na mahabang sumasalamin sa kanyang 
nakita. Mula sa takot sa Makapangyarihang Diyos, 
minsan ay sumisigaw siya tulad ng isang ulila, 
nanginginig na parang isang tao na may lagnat. Ang 
pagiging mas gugustuhin ang mga gawa ng pagsamba, 
siya ay mananatili sa mga gawa ng pagkarelihiyoso. 
Siya ay kumakain ng kaunti, ngunit gumugugol ng 
marami sa paraan ng kabutihan. Ang pagpapahalaga 
sa Islam sa lahat ng bagay, sasabihin niya: 

“Ang kabutihan ay namamalagi sa apat na 
bagay: pagsasalita, katahimikan, pagtingin at pag- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


uugali. Ang pagsasalita sa labas ng pag-alaala Si 
Allahay walang kabuluhan. Ang isang katahimikan na 
wala sa pagmumuni-muni ay isang pagkakamali. Ang 
pagtingin na walang pang-unawa ay kamangmangan. 
Ang pag-uugali na hindi nag-uudyok sa pagsamba 
Si Allahay kalokohan. Nawa’y maawa ang Allah sa 
kanya na nagsasalita ng Banal na alaala at mabuti, 
na ang katahimikan ay pagmumuni-muni at ang pag- 
uugali ay sa katuwiran! Laging ligtas ang mga tao 
mula sa kanilang mga salita at pagkilos .” 62 

Sa paglalarawan ng tunay na mga tao ng Qur’an, 
si Ibn Masud -kaluguran nawa sya ng Allah-ay 
nagsabi: 

“Kapag nagsasalita ang mga tao sa isa’t isa, ang 
isang hafiz , na kabisado ang Qur’an, ay dapat makilala 
sa kanyang katahimikan. Ang mga luha ng isang hafiz 
ay isang natatanging kagandahan. Ang isang hafiz 
ay dapat na maging marangal at magpakita ng isang 
mahusay na karakter sa pamamagitan ng katahimikan 
at pagmumuni-muni ...” (AbuNuaym, Hilyah, I, 130) 

Nang si Umm Darda -kaluguran nawa sya ng 
Allah-ay tinanong kung ano ang gawa ni Abu’d- 
Darda -kaluguran nawa sya ng Allah-na itinuturing na 
pinakamahalaga, sumagot siya: 

62. Abu Nasr Sarraj Tusi, al-Luma 7 islam Tasavvufu, mga tren. H. 

Kamil Yilmaz, Istanbul 1996, p. 137-140. 






ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


“Ang pagiging subsob sa pag-iisip sa pagwawasto 

ng Sarili ...” (Waqi bin Jarrah, Zuhd, p. 474) 

Si Amr ibn Abdiqays, isang tanyag na henerasyon 
ng Tabiun, ay nagsabi: 

“Narinig ko ito hindi mula sa isa o dalawang 
Kasama ngunit marami; sinabi nila: 

‘Ang pagsikat ng liwanag ng Iman 
(pananampalataya)o ang pagtaas nito ay sa 
pamamagitan ng pagmumuni-muni.’ (ibn Kathir, I, 448, 
Suyuti, ad-Durr’ul-Mansur, II, 409, ‘Ali Imran, 190’) 

Si Rabi ibn Haytham - kaluguran nawa sya ng 
Allah-ay hiniling na ilarawan ang isang tao na may 
higit na kabutihan kaysa sa kanyang sarili, kung saan 
siya ay tumugon: 

“Siya na ang pag-uusap ay dhikr , na ang 
katahimikan ay pagmumuni-muni at ang hitsura ng 
pag-iisip ...” (Ibn Hanbal, Zuhd, p. 334, Abu Nuaym, Hilyah, II, 
106) 

Sinabi ni Abu Sulayman Darani: 

“Sanayin mo ang iyong mga mata sa pag-iyak at 
ang iyong puso sa pagmumuni-muni!” 

“Ang pagiging alipin sa mundo ay isang belo 
sa pagitan ng isang tao at sa Kabilang Buhay, pati 
na rin ang napakalaking kawalan sa katagalan. Ang 
pag-iisip ng Kabilang Buhay, sa kabilang banda, ay 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


nagbibigay ng kapanganakan sa liwanag ng isang tao 
at nagpapalakas ng puso.” (Imam Ghazzali, Ihya, VI, 45) 

Sinabi ni Yusuf Hamadani: 

“Kapag ang isang mapagmumuni-muning 
pananampalataya ay nag-uugat sa isang tao, ang mga 
mabubuting gawain ay nakasunod . Kinakailangang 
dalhin ang dalawang ito, pagmumuni-muni at mga 
gawa, magkasama sa alinmang paraan na posible .“ 63 

Sinabi ni Fudayl ibn Iyad: 

“Ang pagmumuni-muni ay tulad ng isang salamin 
ng Banal na kamahalan at kapangyarihan ; ipinakikita 

nito ang mabuti at ang masama.” (imam Ghazzali, ihya, 
VI, 44) 

Si Muhammad ibn Abdullah ay nagsabi: 

“May limang uri ng pagmumuni-muni: 
Pagmumuni-muni sa ayah ng Allah kung saan 
nanggaling ang mar if ah. Pagmumuni-muni sa mga 
pagpapala ng Allah mula sa kung saan nagmumula 
ang pagmamahal. Pagmumuni-muni sa mga pangako 
at gantimpala ng Allah mula sa kung saan ay nagmula 
ang pagnanais. Pagmumuni-muni sa mga babala at 
kaparusahan ng Allah mula sa kung saan dumating 
takot. Pagmumuni-muni sa walang kabuluhan ng mga 


63. Yusuf Hamadani, Rutbat’l-Hayat, mga tren. Necdet Tosun, Ista - 






ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


tao bilang gantimpala para sa kabutihan ng Allah mula 
sa kung saan dumating kahihiyan at pagsisisi.“ 

Sumusunod sa mga snabanggit sa itaas ay mga 
sumusunod na salita ng karunungan: 

“Ang isang mahabang pagmumuni-muni ay 
yaong pinagsasama ang lahat ng mabuti at tama.Ang 
katahimikan ay kapayapaan. Ang pagpapadala sa kung 
ano ang walang kabuluhan ay kalungkutan at isang 
nmapait na pagsisisi. Ang sinuman na nananatiling 
alipin sa mga pagnanasa ng kanyang kaakuhan, 
ignorante sa Kabilang Buhay, ay magpapahayag ng 
kanyang sarili sa kahihiyan sa Araw ng Paghuhukom 
at kusang naghahangad ng kapahamakan.” (Bayhaki, 
Shuab, VII, 417/10812; IV, 272 / 5070) 


Pagpapa-agos ng Ilog ngPagmumuni-muni 
Papunta sa Mataba na Lupa 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay 
pinagkalooban ang bawat tao na may kakayahang 
lumago sa pagmumuni-muni. Sa kailaliman ng bawat 
tao ay namamalagi ang isang umuungal na ilog ng 
pagmumuni-muni, na walang humpay na dumadaloy 
sa kurso nito. Kapag hindi binigyan ng direksyon 
at pinabayaan na dumaloy, hindi nito alam kung 
saan dumaloy habang dumadaan ito sa lahat ng uri 
ng mga kurso, mabuti at masama. Minsan ito ay 
napapahamak sa tuyo na mga disyerto, habang sa iba 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


pang mga pagkakataon na ito ay napupunta sa isang 
hindi kilalang kapalaran, na maliit lang ang alam kung 
ano ang hinaharap sa imbakan, tulad ng naanod na 
kahoy sa isang baha. 

Ang pagkapino ay namamalagi sa pamamahalala 
sa ilog ng pagmumuni-muni sa mayabong na lupa at 
nagpapalago ng masaganang pananim dito. 

Ipinadala ng Makapangyarihan sa lahat ang mga 
babala sa ibaba sa mga hindi gumagamit ng regalo 
ng pagmumuni-muni at pakikiramdam sa kanyang 
kasiyahan: 

“Tunay na ang pinakamakamasamang mga hay op, 
sa paningin ng Allah, ay ang mga bingi, ang pipi, na 
hindi nakakaunawa.” (Ai-Anfal, 22) 

“At tiyak na nilikha Namin para sa impiyerno 
ang marami sa mga espiritu at ang mga tao; mayroon 
silang mga puso na hindi nakakaunawa at mayroon 
silang mga mata na hindi nakakakita, at mayroon 
silang mga tainga na hindi nakakarinig; sila ay tulad 
ng mga baka, hindi, sila ay mas higit pa na nalito; ito 
ang mga walang pag-aalinlangan.” (ai-Araf, 179) 

Ang puso ay tulad ng isang salaming narumihan 
sa kamangmangan at kawalang-paniwala. Ang 
palamuti nito ay ang unang paniniwala kay Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, at pagkatapos ay ang paglapit 
sa Kanya na may pag-ibig. Sa pinakasimulang antas, 
h ang isang tao ay dapat mag-isip ng mga sagot sa mga 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


tanong na tulad ng ‘bakit tayo ganito, kung saan ang 
ari-arian natin nabubuhay, sino ang nagpapadala ng 
ating pagkain at saan tayo pupunta?’ Ang Isang buhay 
na nawala sa mga hangarin ng pagkamakaako na 
walang anumang pag-aalala para sa mga sagot sa mga 
mahahalagang tanong at isang malay sa puso mula sa 
pagkilala sa totoo ay nakalaan para sa isang kahabag- 
habag na pagtatapos. 

Ang mga tao ng ganitong uri ay isang bulag 
sa mga bagay na nagpapakita ng Katotohanan sa 
pinakamalinaw at pinaka-komprehensibong mga wika 
at hindi kailanman huminto upang maipakita, kung 
saan ang dahilan kung bakit sila ay inihambing sa 
mga hayop, mga halimbawa ng kamangmangan 
at sa pagiging nawala. Ang lahat ng kanilang mga 
kagustuhan ay binubuo ng pagkain, pag-inom at 
nagbibigay-kasiyahan sa kanilang matamis na 
kasiyahan ng laman. 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay nagsabi: 

“Nakakita ka ba sa kanya na kumukuha ng 
kanyang mababang pagnanasa para sa kanyang diyos? 
Ikaw ba ay magiging tagapagtanggol sa kanya? O sa 
palagay mo ba na karamihan sa kanila ay nakaririnig 
o nakauunawa? Sila ay walang iba kundi bilang mga 
baka; hindi, sila ay higit na naliligaw mula sa landas.” 
(al-Furqan, 43-44) 

Ang isang matuwid na tao ay nagsabi: 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


“Ang buhay ay isang pagpapakita ng Banal na 
sining para sa matalino at makatuwiran at pagkonsumo 
at kasakiman para sa isang hangal.” 

Ang pagmumuni-muni, mula sa isa pang mataas 
na posisyon, ay tulad ng isang dalawang talim na 
tabak; ito ay maaaring maglingkod sa mabuti, pati 
na rin sa masama. Maaari itong maging kasangkapan 
para sa mga kasuklam-suklam na ambisyon ng 
pagkamakaako, gayundin ang mga layunin ng espiritu. 
Binabalaan ng Makapangyarihan sa lahat ang mga 
gumagamit ng kanilang kakayahang magmumuni- 
muni para sa masasamang paraan: 

“At hindi para sa isang kaluluwa na maniwala 
maliban sa pahintulot ng Allah; at Siya ay naghahagis 
ng karumihan sa mga hindi makakaunawa.” (Yunus, 
100 ) 

Ang sakit ng kawalang-paniwala ay ang 
pinakamalalim na dumi na maaaring makapinsala sa 
isang tao. Ang isang taong hindi abala sa kanyang 
puso at isipan na sumasalamin sa ayat ng Allah, 
ang kaluwalhatian sa Kanya, ay hindi maaaring 
mapadalisay sa dumi na ito. 

Ang mga isipan na napalakas sa liwanag ng Iman 
(pananampalataya)dX pinamumunuan ng patnubay 
ng paghahayag ay makahanap ng paraan upang 
makilala ang Makapangyarihan, samantalang ang 
mga pinagkaitan ng mga ito ay naiiwanan sa paraan 
Rl ng Katotohanan. Ito ang pinakadakilang kalokohan 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


ng mga pilosopo na sa paanuman ay naniniwala na 
makikita nila ang Katotohanan na hindi batayan ang 
Banal na paghahayag . Ang mga isipan na malayo sa 
iman, sa kanilang mga aklat, ay maaaring makahanap 
ng isang paraan para sa Katotohanan na pareho din. 

Ang pagpapakinabang sa kakayahan 
ng pagmumuni-muni, sa kabilang banda, ay 
nangangailangan ng pagpapanatili ng isip at ng puso 
na malayo sa mga walang kabuluhang gawain na 
walang halaga kundi ang pag-aaksaya ng panahon. 
Kaya ipinahayag ang Banal na Quran: 

“At sino ang nagpapalayo mula sa kung ano ang 
walang kabuluhan.” (Al-Muminun, 3) 

“At sila na hindi nagpapatotoo sa kung ano 
ang hindi totoo kapag sila ay dumaan sa walang 
kabuluhan, sila ay dadaan nang may karangalan.” 
(Al-Furqan, 72) 

Ang Propeta - - sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan - ay nagsasabi: 

“Ang pagtatakwil sa mga gawaing walang silbi 
ay tanda ng isang mabuting Muslim.” (Tirmidhi, Zuhd, 11, 
Ibn Majah, Fitan, 12) 

Ang pinaka-epektibong gamot para sa mga sakit 
ng pagkamakaako ay mag-pokus sa lahat ng pag-iisip 
sa mga bagay na kapaki-pakinabang at upang ilipat 
ang layo mula sa lahat ng mga bagay na hindi dapat ng 
anumang pag-aalala. Ang pagmumuni-muni sa walang 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


silbing mga bagay ay nagbubukas ng pintuan sa lahat 
ng uri ng masama at kasamaan . Ang mga taong 
abala sa kanilang mga isip sa walang kabuluhang 
mga saloobin ay nawalan ng mabuti, sa kung ano ang 
talagang kailangan nila. 

Si Ibn’ul-Jawzi ay nagsasabi: 

“Kung ang patuloy na pag-iisip sa mga bagay na 
ang pinahihintulotan (mubah) ay nag-iiwan ng puso 
sa madilim, pumunta ka at ipalagay ang pinsala na 
ginawa sa pamamagitan ng pag-iisip sa ipinagbabawal 
(haram)\ Kung kahit na ang mask ay maaaring 
baguhin ang composisyon ng tubig at alisin ang 
kanyang kakayahan ng panghugas, isipin ang tubig 
na dinilaan ng isang aso! Samakatuwid, sinasabi ng 
isang matanda, ‘Siya na gumagawa ng isang ugali ng 
paggawa ng mga bagay na wasto ay nakakaligtaan 
ang pagkakaisa sa Panginoon.’” (Bursawi, Ruh’ui-Bayan, 
‘al-Muminun, 51’) 

Kung ang isang tao ay hindi nag-uutos sa kanyang 
mga kapangyarihan upang pag-isipan, ipakilala at 
ipalagay sa mabuti, ibabalik ito ni Shaytan sa kasamaan; 
at dahil dito ang tao ay hindi maaaring magmumuni- 
muni sa isang paraan na karapat-dapat sa Banal. Sa 
halip na makinabang mula sa mga kaloob ng puso 
at katuwiran na pinagkaloob ng Makapangyarihang 
Diyos, siya ay magkakaroon lamang ng pinsala. 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


Kaya nga ang isang mananampalataya ay dapat 
na laging may mga saloobin na naaayon sa mabuti, sa 
direksyon na ipinakita ng Qur’an at Sunnah. 


Ang Pagsasabay ng Pagmumuni-muni ng 

Dhikr 

Inilarawan ni Yusuf Hamadani: 

“Ang puso at dhikr ay tulad ng isang puno at tubig. 
Ang puso at pagmumuni-muni, sa kaibahan, ay tulad 
ng isang puno at bunga nito. Ito ay isang pagkakamali 
upang maghintay na ang puno ay umunlad bago 
ang pagdidilig nito at inaasahan na ito ay magbunga 
ng mga prutas bago lumaki ang mga dahon nito 
at mamumulaklak ang mga bulaklak. Ito ay hindi 
kailanman magbubunga ng anumang bunga, gaano 
man kalaki ang pagnanais. Dahil hindi pa panahon na 
asahan ang mga bunga mula sa puno, kundi pakainin 
ito at maglinis sa paligid nito. Kailangan ito ng tubig, 
alisan ito ng mga galamay-amo at dayuhan na mga 
damo at pagkatapos ay maghintay para sa sikat ng 
araw. Tanging kapag ang lahat ng mga ito ay sama- 
sama ay ang puno ay buhay at maging magayak sa 
malagong berdeng dahon; at saka pa lamang maging 
karapat-dapat na umasa sa mga sanga nito ng bunga, 
sapagkat ito ay nangangahulugang ang oras ay tunay 
na dumating.” (Rutbat’ul-Hayat, p 71) 





Sinabi ni Hasan Basri: 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


“Ang intelihente ay patuloy na ginagamit ang 
kanyang sarili sa pagmumuni-muni sa pamamagitan 
ng dhikr, at ang dhikr sa pamamagitan ng pagmumuni- 
muni. Sa wakas, nakukuha nila ang kanilang mga 
puso upang makipag-usap; at kapag ang puso ay 
nagsisimula upang makipag-usap, ito lamang ang 
nagsasalita ng mga salita ng karunungan.” (imam 
Ghazzali, Ihya, VI, 46) 

Hindi dapat ihiwalay ang Dhikr at pagmumuni- 
muni. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa dhikr 
ay gawin ito na mapagmumuni-muni at samahan 
ito ng isang kamalayan. Ayon kay Muhammad Parsa 
-ang Kahabagan nawa siya ng Allah-, isang kilalang 
santo, “Kapag nagsasabing ‘La ilaha’ (Walang diyos 
...), dapat isaisip ang mortalidad ng lahat ng nilikha at 
ituring ang mga na walang kabuluhan; at magpapalayo 
sa lahat ng bagay maliban kay Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, mula sa isip, linisin ang lahat ng mga kaisipan. 
Ang puso ay dapat mapuno ng kamalayan ng pagiging 
isang alipin lamang ng Allah at wala ng iba. Kapag 
nagsasabing ‘ill-Allah’ (... maliban kay Allah) dapat 
isaisip na ang pangunahing pag-iral ng Allah, ang 
kaluwalhatian sa Kanya, ay walang hanggan at Siya 
lamang ang tanging Isa na maaaring puntahan na may 
pagmamahal. Ang mga katangian ng kagandahan 
ng Makapangyarihang Diyos (jamali) sa gayon ay 
nagsisimulang magpakita sa puso.” 

Si Bahauddin Naqshband - ang Allah ay 
h nahahabag sa kanya- ay nagsabi: 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


“Ang layunin ng dhikr ay hindi lamang upang 
ulitin ang ‘Allah’ at ‘La ilaha ill-Allah’. Ito ay upang 
bumalik mula sa mga sanhi patungo sa Dahilan 
at mapagtanto na ang lahat ng mga pagpapala ay 
nagmula sa Kanya.”Ang katotohanan ng dhikr , sa 
ibang salita, ay upang itaas ang isa mula sa bana ng 
kamangmangan sa- mga abot-tanaw ng pagsaksi sa 
katotohanan. 


Si Mawlana Rumi - ang Allah ay nahahabag sa 
kanya-ay nagsabi: 

“Ang Allah, ang Isa at Natatanging nagbigay 
sa amin ng pahintulot upang alalahanin (dhikr) 
Siya, na nagsasabing *1)1 Re-member Ala!’. 

Nakikita kami na nag-aapoy, binigyan Niya kami ng 
liwanag. Ang isang dhikr na ginawa lamang sa dila 
at labi na walang pakiramdam at pagmumuni-muni 
ay isang kakulangan na panaginip. Ang isang dhikr 
na nagmula sa ilalim ng isang humahangng puso ay 
dalisay sa mga pangungusap at mga salita .” (Mathnawi, 
v. 2, couplet: 1709, 1712) 


Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang Pag-ibig 
ng Banal sa isang tao na patuloy na naaalala ang mga 
pangalan at katangian ng Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya, na may pagmumuni-muni. Ang punto ay hindi 
upang ulitin lamang sa salita ang salitang ‘Allah’ 
kundi upang ilagay ang pag-ibig ng ‘Salita’ sa puso, 
ang sentro ng pang-unawa. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Sa pamamagitan ng dhikr at pagmumuni-muni, 
unang naabot ang muhabbatullah , Banal na pag-ibig, at 
sa pamamagitan ng muhabbatullah ang isa ay patungo 
sa pagkamit ng marifatullah , iyon ay isang mas 
mahusay na pag-unawa at kaalaman ng mga pangalan 
at katangian ng Banal. Bilang isang resulta,Ang Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, ay nagmamahal sa tao, at 
nakikipagkaibigan sa kanya. Naipahayag sa isang 
hadith al-qudsi ang mga sumusunod: 

“Ang matuwid mula sa aking mga tagapaglingkod 
at ang mga iniibig ko mula sa mga nilikha ay 
yaong mga naalaala ako; at binabanggit ko sila bilang 

kabayaran para sa pagmamahal nila sa Akin.” (Ahmed, 
III, 430) 

Ang Dhikr ay itinuturing na may tatlong bahagi: 
sa dila, sa katawan at sa puso. Ang dyikr ng dila ay 
upang tumawag kay Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
kasama ang Kanyang mga pangalan at mga katangian, 
luwalhatiin Siya, basahin ang Kanyang salita at 
manalangin sa Kanya. Ang dhikr ng katawan ay upang 
abala ang bawat isa at ang bawat paa sa kung ano ang 
iniutos at upang panatilihin nito ang layo mula sa 
paggawa ng mali. At ang dhikr ng puso, nagkomento 
ang tagpagsalinin na si Elmahli Hamdi Yazir: 

“Ang dhikr ng puso ay upang tandaan ang Allah 
sa isang taos-pusong paraan, at ito ay may tatlong 
h anyo: 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


1) Ang pag-iisip ng mga katibayan na 
nagpapatunay sa kakanyahan at katangian ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, at paghahanap para sa mga 
sagot sa mga pagdududa na maaaring dumating sa 
puso tungkol sa Kanyang kapangyarihan. 

2) Ang pagmumuni-muni sa mga karapatan ng 
Allah, ang kaluwalhatian sa Kanya, sa atin at sa 
ating mga tungkulin ng pagiging alipin; pag-iisip ng 
Kanyang mga utos at mga pagbabawal, ang kanilang 
mga katibayan at napapailalim na mga karunungan. 
Ang pagkakaroon ng pananaw sa mga utos at mga 
pagbabawal at ang mga kahihinatnan ng pagsunod sa 
kanila ay nagdaragdag lamang ng pagkahilig patungo 
sa matuwid na mga gawa. 


3) Ang pagmumuni-muni sa paglikha, parehong 
panloob at panlabas, at ang mga karunungan na 
nakabatay sa kanilang pag-iral sa isang paraan na 
nagpapahintulot sa isa na mapagtanto na ang bawat 
tipik ay gumaganap bilang isang salamin para sa Banal 
na kaharian. Sa mga mata na maayos na tumitingin sa 
salamin na iyon, ang mga ilaw ng lupain na iyon 
ay lumiwanag at isang kumislap lamang ng gayong 
kaaya-aya na nakuha sa isang napakabilis na panahon 
ay nagkakahalaga ng buong mundo. 


Walang katapusan ang dhikr na isinasagawa sa 
antas na ito. Sa yugtong ito, ang isa ay nawalan ng 
kamalayan ng kanyang sarili at sa kanyang kapaligiran; 
ang lahat ng kamalayan ay nawala sa Tunay, sa punto 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


kung saan hindi isang maliit na batik ang nananatiling 
mula sa alinman sa mga salita ng dhikr o ang taong 
gumagawa ng dhikr . Tanging ang mga bagay ng dhikr , 
na ang Tunay, ay nadama. Kahit na maraming mga na 
makipag-usap tungkol sa antas na ito, ang mga taong 
ito ay walang punto sa pakikipag-usap.” (Hak Dini Kur’an 
Dili, [el-Bakara, 152]) 

Ang lahat ng mga tao ay kaya mga salamin ng 
mga Banal na pagpapahayag, nagaganap sa pantaong- 
pang-unawa at malay-tao sa pamamagitan ng Kamay ng 
Makapangyarihan. Ang pagtuklas sa mga karunungan 
at misteryo na nakikita mula sa salamin na ito ay 
nakasalalay sa kadalisayan ng salamin ng puso. 

Ang Madaling Araw: Ang Pinakamahalagang 
Panahon Para sa Dhikr at Pagmumuni-muni 

Ang isang manliligaw ay madalas na nagsasalita 
tungkol sa minamahal. Ang isa na madalas na 
nagsasalita tungkol sa isang bagay ay nagsisimula 
sa pakiramdam ng isang mas higit na pagmamahal 
para dito. Ang pag-ibig ay nasusukat sa antas ng 
sakripisyo na ipinakita para sa minamahal. Ang pag- 
abandona ng maayang pagtulog at isang mainit na 
kama sa madaling araw upang humingi ng kanlungan 
kay Allah, ang kaluwalhatian sa Kanya, ay isa sa mga 
pinakadakila na mga indikasyon ng gayong pag-ibig. 

Ito ay karapat-dapat na tandaan na ang Banal na 
awa at kapatawaran ay dumadaloy sa madaling araw. 

El Ang mga ruwisenyor, na inspirasyon ng kasaganang 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


Banal na ito, na humuni sa mga pinakamatamis na 
himig at mga bulaklak na nagbubunsod sa maraming 
kulay, ay naglalabas ng kanilang mga pinaka-masarap 
na amoy. Anong kahihiyan para sa tao na makaligtaan 
ang kapistahan ng Banal na awa na ito! 

Ang pinakamahalagang panahon ng araw ay 
bukang-liwayway, na tumutugma sa hiding ikatlo 
ng gabi. Ang Liwayway ay nagmamarka ng isang 
panahon kung saan ang isip ay pinakamalayo sa 
maaaring pinakamaliliit na alalahanin, kung kailan ang 
puso ay humuhupa sa kadalisayan, isang mapayapang 
katahimikan ay napapalibutan ng lahat at panandaliang 
mga interes ay nawala. Ang oras na ito ay ang pagbaba 
ng Banal na awa at ang Panginoon ng Uniberso ay 
nasa Kanyang pinakamalapit sa Kanyang lingkod. 
Dahil napakalayo mula sa mga maliliit na alalahanin, 
ang puso ay maaaring bumaling sa Makapangyarihan 
sa pinakamaliliwanag na kahulugan ng salita, kung 
saan ang bukang-liwayway ay ang pinaka-angkop 
at mahalagang panahon upang humantong sa 
pagmumuni-muni. 

Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ay 
nagsasabi: 


“O ikaw na nakabalot ka sa mga kasuotan! 
Bumangon na manalangin sa gabi maliban sa kaunti. 
Kalahati nito, o bawasan ito ng kaunti. O idagdag ito, 
at bigkasin ang Qur’an nang sukat. Tiyak na gagawin 
Namin ang liwanag sa iyo ng isang mabigat na Salita. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Tiyak na ang pagbangon sa gabi ay ang pinakamatibay 
na paraan na yumapak at ang pinakamahusay na 
pagwawasto ng pananalita. Tunay na mayroon ka sa 
araw na isang mahabang trabaho.” (Al-Muzzammil, 1-7) 

Bilang kabaligtaran sa makalangit na kapayapaan 
ng bukang-liwayway, ang araw ay isang panahon kung 
kailan ang ingay ay naghahari, at humahantong sa 
isang pagkaligaw sa konsentrasyon. Ang isang tao na 
hindi epektibong gumagamit ng oras sa gabi ay hindi 
maaaring makamit ang espirituwal na nakasisigla 
na kasiyahan at pagsamba sa Makapangyarihang 
Diyos, sa gitna ng lahat ng mga aktibidad na hindi 
ginagampanan sa araw, gaya ng maaari niyang 
makamit sa madaling araw . 

Ang madaling araw ay isang natatanging panahon 
na ginawa para sa pagsamba, samantalang ang araw 
ay isang kahanga-hangang pagpapala na ibinigay para 
sa paghahatid ng mabuti at kita ng pamumuhay. 
Ang mananampalataya ay dapat lamang na Tunay 
sa madaling araw, habang nasa gitna ng publiko, 
gayunpaman ay may Tunay, sa araw. 

Ang Banal na Propeta -sa kanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan- ay hindi kailanman 
inabanduna ang alay ng paghahandog, pagbigkas ng 
Qur’an, pagdarasal at pagmumuni-muni sa madaling 
araw, ang pinakamayaman at pinakamadasig na oras 
ng gabi. Ang ganoong kahit na may karamdaman siya 
na pinalitan ang kanyang lakas na nagpapahintulot 
- 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


sa kanya na tumayo nang tuwid, ipagnagpapatuloy 
pa rin niya ang paggamit sa oras ng madaling araw 
sa magandang gawain, kahit na ang ibig sabihin ay 
kailangan siyang maupo. 64 

Ang Banal na Propeta — sa kanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan -ay ginagamit ang karamihan 
ng oras sa madaling araw upang makumpleto ang 
pagmumuni-muni. Siya ay mananatiling nakatayo, na 
lumuluha, hanggang sa punto kung saan ang kanyang 
mga paa ay bumubulon, at nagpapatirapa sa mahabang 
oras. 


Si Imam Hasan ibn Rushayq ay nagsasabi: 

“Walang mas mahusay na susi upang buksan ang 
mga kandado ng karagatan ng pagmumuni-muni at ang 
pintuan ng Tunay kaysa sa gumising mula sa pagtulog 
sa madaling araw at makisali sa mga aktibidad na 
kaaya-aya sa pagsulong ng espirituwal. Sa oras na 
iyon, ang tao ay malayo mula sa mga panlabas na 
interes, makamundong alalahanin at ambisyon. Ang 
panahon ay hinog na para sa pagkapribado kasama 
ang Panginoon. Ang katawan ay nakapagpahinga at 
nabuhay muli; ito ay dumating sa kanyang pandama. 
Ang madaling araw ay ang panahon ng kanyang 
pinaka-kaaya-aya, ang simoy ay nasa banayad nito; 
ito ang pinaka angkop na oras sa pagitan ng araw 
at gabi. Sinasaklaw ng liwanag ang kadiliman sa 





64. See, Abu Dawud, Tatavvu’, 18. 






ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


madaling araw. Ito ay isang kaibahan sa gabi : ang 
mga kadiliman tumatakip sa liwanag.” (Tingnan ang, Abu 
Ghuddah, Zamanm Kiymeti p. 86) 

Ang Pagbigkas ng Banal na Qur’an : 

“Yaong mga nag-iiwan ng kanilang mga kama 
upang manalangin sa kanilang Panginoon sa takot 
at pag-asa, at sa paggugolna iyon ay ipinagkaloob 
Namin sa kanila ...” (As-Sajdah, 16) 

Ang pagsisisi para sa mga kasalanan sa madaling 
araw, angpagiging emosyonal sa pagmumuni-muni 
sa Banal na kaparusahan, pag-alaala sa kamatayan, 
pagpaplano kung ano ang gagawin sa pangalan ng 
mabuti sa mga natitirang araw ng buhay at pagmumuni- 
muni sa Qur’an ay kabilang sa mga mabubuting gawa 
na minamahal ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya. 

Para sa mga nagbabalik sa kanilang mga madaling 
araw sa nasabing paraan at gumugol ng buhay ng pag- 
ibig sa kapwa, Ipinapangako ng Makapangyarihang 
Diyos ang katangi-tanging masayang balita sa ibaba: 

“Walang kaluluwa ang nakakaalam kung ano 
ang itinago para sa kanila ng kagalakan, bilang 
isang gantimpala para sa kanilang dating ginagawa.” 
(As-Sajdah, 17) 

Ang Propeta — sa kanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan -ay nagpapakahulugan sa ayah na ito sa 
mga sumusunod: 





ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI 


“Sinabi ng Allah na Makapangyarihan sa lahat 
‘Para sa Aking mga matuwid na tagapaglingkod, 
naghanda ako ng mgahandog na walang nakakakita, 
walang tainga na nakarinig, walang isip na kailanman 
ay maaaringmakaisip! (Bukhari, Bad’ul-Khalq, 8; Tafsir. 
32/1; Tawhid, 35, Muslim, Jannah, 2-5) 

Ang naiintindihan mula dito ay ang naghihintay 
na mga handog sa Paraiso na hindi pa naihayag 
ay mas malaki kaysa sa mga naihayag na. Ayon sa 
ilang mga ulat, hindi kahit na ang mga anghel at mga 
propeta ay may ganap na kaalaman sa kung ano ang 
mga ito. 







KONKLUSYON 


Ang Pagmumuni-muni: Ang Susi sa 

Katotohanan at Kaligtasan 

Ang pagkamit ng Katotohanan ay posible lamang 
sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Paano ang 
isang tao na nagsisilbing bulag at bingi patungo 
sa malupit na presensya ng Banal na kamahalan 
ay makahanap ng tamang landas? Hindi na walang 
dahilan ang sasabihin nila, ‘Ang hindi gumaganyak ng 
damdamin ay hindi kaalaman’. 

Ang mga pagmumuni-muni ng mga 
di-mananampalataya na hindi maaaring lumapit sa 
paghahanap ng Katotohanan ay inilarawan ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, sa ibaba: 

“Tiyak na hindi ka maririnig ng mga patay, at 
hindi mo mahiihiling ang mga bingi na makinig sa 
tawag kapag sila ay bumalik sa pag-uurong.” (An-Naml, 

h 80 ) 




KONKLUSYON 


Ang isang isip na sinanay sa ilalim ng Banal 
na paghahayag, na nagtitiyak ng seguridad mula sa 
paghawak sa mga walang mga dahilang takot, deliryo 
at pagnanasa, na sinamahan ng isang pagsisikap 
na tularan ang puso ng Propeta -sa kanya nawa 
ang pagpapala at kapayapaan-, ay gabay ng isa sa 
katotohanan at mabuti. Ang Propeta- mga pagpapala 
at kapayapaan sa kanya-lahat ng iba pang mga himala 
sa tabi, na nagpapakita lamang sa kanyang mga 
moral at ang buhay ay sapat upang kumbinsihin ang 
isa sa kanyang katapatan at kabutihan sa lahat ng 
bagay na inanyayahan siya. Bilang isang resulta ng 
pagmumuni-muni at sa tulong ng Banal, ang isa ay 
ligtas na mula sa salansan ng pagkamakaako at ang 
mga patay na dulo ng dahilan. 

Ang kalagayan at pagsisisi ng mga nasa 
Impiyemo ay inilalarawan ng Makapangyarihan sa 
mga sumusunod: 


“At sila ay iiyak doon para sa tulong: O aming 
Panginoon! Dalhin mo kami; gagawin natin ang 
mabuting gawa maliban sa mga dating ginagawa 
natin. Hindi ba namin pinananatili sa iyo ang buhay 
na may sapat na katagalan, upang siya na pag-iisip 
dito ay dapat na isipin? At dumating sa iyo ang isa na 
nagbababala; samakatuwid namnamin niyo; para sa 
hindi makatarungan, walang tutulong.” (Fatir, 37) 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ito ay nangangahulugan na ang tao ay maaaring 
maabot ang katotohanan at walang hanggang kaligtasan 
sa pamamagitan ng dalawang paraan: 

1) Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga 
matuwid na Muslim at pagsuko ng kanyang sarili 
sa kanilang maaasahang mga kamay at pagsunod sa 
Tunay sa pamamagitan ng inspirasyon at kabanalan 
na natanggap mula sa kanila; 

2) O sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang 
kakayahan upang pag-isipan at pakiramdaman ang 
direksyon ng Qur’an at Sunnah upang mahanap ang 
katotohanan, na kung saan siya ay magsumite sa 
kanyang sarili. Ang hindi pagsunod sa ahVul-haqiqah 
at hindi pagsasanay ng pag-iisip at pagsunod sa walang 
humpay na pangungulo ay nakasalalay sa pagtatapos 
sa isang trahedyang katapusan. 


Ang Tunay na Pagmumuni-muni: 
Pagpapatunay sa Kinakailangang Pag-iral 




Tulad ng ipinahayag noon, imposible para sa 
mga tao na maunawaan ang Kakanyahan ng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya. Ang tanging paraan para sa 
kaalaman na bukas sa tao ay ang limang pandama, 
katwiran at puso; gayon pa man ang lahat ng kanilang 
kapabilidad ay limitado. Sa limitadong paraan, walang 
simpleng paraan na maunawaan ang Isa na Ganap, 
Pangunahin at Walang Hanggan. Ang Limitado ay 





KONKLUSYON 


nangangahulugan lamang sa isang limitadong pag- 
unawa. 


Ang pagsasagawa ng mga aktibidad na 
lumalampas sa kakayahan ng tao, tulad ng pag-iisip 
ng Kakanyahan ng Makapangyarihang Diyos at 
naghahanap upang malutas ang bugtong at misteryo 
ng kapalaran, samakatuwid ay ipinagbabawal ng 
Qur’an at Sunnah. Tulad ng kabigoan sa pagmumuni- 
muni sa Banal na mga katotohanan ay isang paanyaya 
para sa kalamidad, ang kawalan ng kaalaman sa lugar 
ng isang tao at paglubog sa mga saloobin na humigit 
sa mortal na kakayahan ay maaari ring humantong sa 
isa sa landas ng pagkawasak. 

Ito ay para sa kadahilanang iyon na ang Banal na 
Propeta -sa kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan- 
ay nagsasabi: 

“Pagmumuni-munihan ang paglikha at mga 
pagpapala ng Allah ngunit huwag mong isipin ang 
Kanyang Kakanyahan; sapagkat hindi mo maaaring 
tantsahin ang kapangyarihan na karapat-dapat sa 
Kanya.” (Tingnan ang Daylami, II, 56, Haythami, I, 81, Bayhaki, 
Shuab, I, 136) 


Ang dakilang Ibn Arabi ay nagsabi: 

wills jIp willLj yi2 j>- U J5 

“Anumang pag-iisip na maaaring dumaan sa 
iyong isip tungkol kay Allah, Siya ay iba pa.” 


-Sxgp/B 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Sa katunayan, tulad ng itinuturo ng Islam at sa 
nabanggit na, ang isa sa mga mahahalagang katangian 
ng Makapangyarihan ay mukhalafatu’n-lil-hawadith , 
na hindi katulad ng shirk , na nagpapahiwatig ng 
mga pakikipagsosyo sa Makapangyarihan, salamat 
sa aming paniniwala sa Kanya na mukhalafatu ’n-lil- 
hawadith. 

Sa kaibahan sa walang posibilidad na makarating 
sa pag-unawa sa mahahalagang katotohanan ng Allah, 
ang kaluwalhatian sa Kanya, posible na magkaroon 
ng panloob na katiyakan ng Kanyang Pagkakaisa at 
pag-iral , batay sa mga pagpapakita ng Kanyang mga 
katangian sa uniberso at phenomena. Na nagmamarka 
sa mga hangganan ng mga tao na makaunawa, na 
tulad ng lahat ng iba pang paglikha, ay limitado. At 
iyon ay sapat sa Banal na Paningin na tatanggapin 
bilang isang mu’min , isang mananampalataya. Ang 
mga iskolar na Muslim, para sa kadahilanang iyon ay 
madalas na nagsabi, “Ang tugatog ng kaalaman ay 
kaalaman kay Allah.” 

Ang mga tao ay may isang pang-unawa na 
nagbibigay-daan lamang sa kanila na lumipat mula sa 
katangian na nauugnay sa kung kanino ito iniuugnay, 
mula sa trabaho hanggang sa tagalikha nito, mula sa 
sining hanggang sa pintor nito at mula sa s epekto nito 
hanggang sa sanhi. Sa pamamagitan ng pagtingin sa 
mga nilalang, na ang bawat isa ay tunay na isang gawa 
ng sining, ang sangkatauhan ay maaaring makaunawa 
El sa kamahalan, karilagan at habag ng Makapangyarihan, 





KONKLUSYON 


hanggang sa kanyang kakayahan. Ang isa ay maaari 
lamang kumuha ng mas marami mula sa karagatan ng 
marifatullah ayon ay pinahihintulutan ng kapasidad 
ng kanyang timba. 

Sinabi ni Mawlana Rumi: 

“Isang araw isang pagnanais ang nagising sa 
akin upang makita ang liwanag ng Allah sa mga tao. 
Ito ay parang nais kong makita ang karagatan sa 
isang patak, ang Araw sa isang maliit na butil. “ 

Ang pagmumuni-muni sa mga katangian, 
kilos at gawa ng Banal na Makapangyarihang na 
may dalisay na puso at taos-pusong intensiyon 
ay magiging hindi maisip para sa sinuman na 
maging isang di-mananampalataya. Ang pagiging 
di-mananamppalataya ay nagsisimula lamang kapag 
huminto ang aktibidad sa intelektwal at ang sensitibong 
balanse ng puso ay nababagabag. Ito ay imposible para 
sa isa, na ang predisposisyon ng isip at puso ay buo, 
na humantong sa kawalang-paniwala; Ipagpalagay na 
binuksan niya ang kanyang mga mata sa isang mundo 
ng kawalang-paniwala, ang posibilidad na siya ay 
makalabas ditto ay napakataas. Ang isang mahusay 
na halimbawa nito ay si Ibrahim - ang kapayapaan 
- sa kanya, na, sa kabila ng pagiging ipinanganak sa 
isang kapaligiran kung saan ang pagsamaba sa mga 
diyus-diyusan ay naghari, sa huli ay kinilala ang pag- 
iral at pagkakaisa mg Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
sa pamamagitan lamang ng kanyang intelektuwal at 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


panloob na kakayahan; isang salaysay na kung saan 
ang Qur’an ay nagbibigay ng maraming pagbanggit. 

Kaya’t ang kawalang-paniwala ay imposible 
para sa isa na maaaring mag-isip nang tuwid. Ang 
paghabol ng isang bagay na hindi umiiral ay hindi, 
sa anumang paraan, makakaayos ng isang pagtatalo. 
Kinakailangan ang mga malakas na pruweba at 
malinaw na ebidensya. Ano ang layunin ng pag-angkin 
ng isang bagay na hindi umiiral kung ang misteryo ng 
buhay, kamatayan at ang sansinukob ay nananatiling 
hindi pa nalulutas? Ito ay tulad ng kaso ng mga taong 
hindi alam na sila ay naghihirap mula sa labis na 
masakit na gutom, dahil lamang ang kanilang mga 
katawan ay masyadong mahina upang madama ito. 
Ang pagtanggi ng kanilang kagutuman sa katunayan 
ay nagpapakita lamang kung gaano kahalaga ang 
kanilang karamdaman. Ang isang tao na ang buong 
sistema ng nerbiyos ay paralisado o pinadadali ay hindi 
nakakaalam ng kuko na nagpapaikut-ikot sa kanyang 
katawan o ng pagputol ng kutsilyo sa pamamagitan 
ng kanyang mga paa na tulad ng pagputol ng papel. 
Ang mga nagdadala ng mga karamdaman sa kanilang 
mga espiritu nang hindi nalalaman ito ay inilarawan 
ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, na: 

“Bulag, bingi at pipi...” 

Ang Makapangyarihan ay inilagay sa 
predisposisyon ng bawat tao ang parehong 
pangangailangan at kapangyarihan upang maniwala at 
- 





KONKLUSYON 


ang pagnanais upang maghanap para sa katotohanan. 
Ang hindi pag-alala sa o pagkahiwalay sa Iman 
(pananampalataya) at sa katotohanan ay dahil sa isang 
espirituwal na pagkabulag at pagkabingi. Kung hindi 
man, ang diwa ng isang hindi mananampalataya ay 
handa na upang maunawaan o nasa kahit sa kanyang 
pinto; ngunit ang tampok na ito ay kanyang pinigilan 
mula sa pagtaas sa pamamagitan ng isang espirituwal 
na kapansanan sa pamamagitan ng kung saan siya ay 
natamaan, tulad ng malabong panaginip na hindi 
natatandaan ng isa sa kanyang paggising. 


Ang espiritu ng tao ay nakakiling sa paniniwala, 
isang pangangailangan na sumalubong sa atin Simula 
sa ating pagkabata, tulad ng kagutuman na naghihintay 
na matugonan. Ang isang bata na nakikita ang 
kanyang ama na naghahandog ng salat , halimbawa, 
ay hindi humingi ng anumang katanungan tungkol 
sa mga detalye ng salat. Sa halip, sinubukan niyang 
malaman ang kadakilaan ng Makapangyarihan; at sa 
pagsisikap na ipahayag ang ‘kadakilaan’ na ito, siya 
ay nagsusumikap sa mga pisikal na paglalarawan, 
dahil hindi pa niya maintindihan ito sa mga magulo na 
termino. Siya ay nagtatanong kung gaano karami ang 
Allah at kakaiba sa kung ano ang naghihintay sa kanya 
pagkatapos siya mamatay, siya ay sabik na humihingi 
ng mga katanungan upang malaman kung anong 
uri ng mga lugar ang langit at impiyemo. Nahanap 
niya ang kanyang sarili sa isang walang humpay na 
paghahanap, para sa walang iba pang mga dahilan kaysa 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sa espirituwal na kagutuman na nakabalot sa kanyang 
predisposisyon. Kapag ang naka-lagay na kakayahan 
ay tumataas sa ibabaw, ang isang tao ay nagiging 
isang rnu’min , isang mananampalataya. Kapag ito 
ay naiwan na nakakulong sa malalim sa kamalayan, 
tulad ng isang nakapalibot na ibon, ginagawa itong 
isang di-mananampalataya. Matapos ang mahabang 
taon sa pagkabihag, ang isang ibon ay nakalimutan 
kung paano lumipad at hindi maaaring tumakas, kahit 
na ito ay ilalabas; dahil ang mga pakpak nito ay 
nagkasaltsyium. Kapag ang pakiramdam ng iman ay 
hindi pinahihintulutan mula sa pagtaas sa kamalayan, 
ang kakayahang maniwala pagdating ng pangahon ay 
magiging bulag. 

Kaya’t dapat nating hanapinAng Allah, 
kaluwalhatian sa Kanya, na lumikha sa atin mula sa 
wala, hanggang sa abot ng pagkakataon at kakayahan. 
Upang makamit ang karunungan at marifatullah at sa 
gayon ay makarating sa Makapangyarihan, kailangan 
nating magkaroon ng wastong pag-unawa sa Kanyang 
mga katangian at pagkilos. 

KungAng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, na may 
walang hanggang Dunong sa lahat ng Kanyang mga 
gawa, ay ipinahayag muna sa Banal na Propeta - sa 
kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan - ang 
‘Pagbasa sa ngalan ng iyong Panginoon, na walang 
kamag-anak o katulong’, sana na may isang handa 
magdadala ito ng pagtutol, pagbabawas ng posibilidad 
ng gabay para sa mga isip na nasanay sa kawalang- 
- 





KONKLUSYON 


paniwala. Ngunit ang Makapangyarihan sa lahat ay 
nagsimula sa Kanyang Paghahayag na may diin sa 
isang hindi mapag-aalinlanganan na katangian: ang 
Lumikha - “Basahin sa pangalan ng iyong Panginoon 
na nilikha ...” (al-Alaq, l). Ang mga nanininwala sa 
diyus-diusan, na alam na alam na ang mga diyus- 
diyusan ay hindi mga tagalikha ng anumang bagay, 
pagkatapos ay nagsimulang makilala ang katotohanan 
na ito ay Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, ang 
tunay na Panginoon, ang tanging Isa na karapat-dapat 
sa papuri at pasasalamat. 

Si Baydavi, ang kilalang tagpagsalin, ay 
nagsabi: 

“Ang dakilang Allah ay nagpapaalala sa 
surah al-Alaq na dinala Niya ang tao mula sa 
pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas. 
Samakatuwid siya ay nakakakuha ng pansin una sa 
paglikha, isang gawa na tumutukoy sa isip pabalik sa 
Makapangyarihan. Pangalawa, binabanggit Niya ang 
pagbabasa-pagsusulat, na tumutukoy sa kakayahang 
marinig ang Makapangyarihan. Sa madaling salita, 
pinagsasama Niya ang mga makatuwiran at ang mga 
agham sa pagsasalaysay.“ 


Ang Makapangyarihan ay nagbigay ng 
pagmumuni-muni sa Kanyang nilikha na isang paraan 
para sa mga hindi naniniwala upang matanggap ang 
karangalan ng iman. Para sa mga mananampalataya, sa 
- 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


kabilang banda, ito ay nagsisilbing isang paraan upang 
madagdagan ang katiyakan ng kanilang paniniwala. 

Ang Lahat ng Mga Bagay ay nasa isang Estado 
ng Pagkilos ng bagay at Pagbabago 

Kung ang katotohanan ay sasabihin, ang lahat ng 
bagay sa sansinukob ay napapailalim sa patuloy na 
pagbabago, na naghahalili mula sa isang hitsura sa 
isa pa. Sa sinapupunan ng ina, halimbawa, ang isang 
namuong dugo ay nagiging isang bukol ng laman at na 
sa laman at mga buto. Ang pagbabago ay naghari sa 
ibabaw ng napakaraming bagay na napapansin, mula 
sa mga bituin sa mga planeta, mula sa mga mineral 
hanggang sa mga halaman, at iba pa. 

May isang napakalaking kilusan sa loob ng isang 
atom. Ang mga electron ay umiikot sa isang maselan 
na sayaw, sa isang bilis ng nakakahilong lampas sa 
imahinasyon. Ang bilis ng mga proton at neutrons , sa 
kabilang banda, ay nasiksik sa isang mas mababang 
masa, umikot sa isang mas nakapagpapasiglang bilis 
na higit sa 60,000 kilometro bawat segundo. Ang 
katakut-takot na bilis na ito ay nagpapakita ng mga 
ito tulad ng mga patak ng isang likido na kumukulo at 
nagbubunga mula sa napakalawak na init. 

Ang dalawang linya sa ibaba ay eleganteng 
ipinaahayag kung paano ang kahit isang solong maliit 
na butil ay sapat upang mabigyang-diin ang isang 
Wk koneksiyon sa pagitan ng sining at ang Manlilikha: 





KONKLUSYON 


Walang pangangailangan para sa buong 
sansinukob, upang makilala Ka, 

Sapat na patunay ay isang solong butil na ginawa 
mo ... 

Ang pag-alala na may humigit-kumulang na 
100 trilyong atomo sa isang 1 milimetrong parisukat 
na ulo ng karayum ay nagbibigay sa atin ng mas 
mahusay na pagpapahalaga sa likas na katangian ng 
Kapangyarihan na nagtatakda ng lahat ng bagay sa 
paggalaw sa buong sansinukob. 

Kinakailangan ang isang Totoong Dahilan para sa 
lahat ng pagbabagong ito at paggalaw upang maganap; 
at iyon ang MakapangyarihangAng Allah, ang Kataas- 
taasang Lumikha. Ito ay ganap na hindi maisip na sa 
napakagagandang parada ng mga pangyayari na ito ay 
walang pinagmumulan o lumabas mula sa isang hindi 
namalayan na dahilan. 

Lahat ay Nilikha na may Layunin 

Maliwanag na ang katunayan na ang bawat solong 
bagay na umiiral sa sansinukob ay nilikha sa linya na 
may dahilan. Tulad ng ipinahayag dati: 

-Sa pamamagitan ng sinag mula sa Araw 
na sumasalamin mula sa Buwan, natatanggap ng 
mga organismo ang kanilang liwanag at umunlad. 
Dumating ang oras sa mundo at buwan na umiikot sa 
paligid ng Araw. Ang resulta ng pag-ikot ng mundo 
sa sarili nitong aksis ay ang mga panahon, taon, araw ft 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


at gabi; at mga buwan ng ang buwan ay umiikot sa 
paligid ng Mundo. 

-Ang hangin na patuloy nating nilalanghap ay 
tumatagos sa mga baga at nilinis ang ating dugo. Ang 
hangin ay ang pinaka-madaling makuha dahil ito ay 
ang isang bagay na ang ating mga katawan ay higit na 
nagangailangan. 

-Ang pagmamaneho ng mga ulap sa harap ng 
mga ito, ang mga hangin ay nagdadala ng ulan kung 
saan kailangan, nakakapataba sa mga halaman at 
mga puno, pinangangasiwaan ang init at nililinis ang 
hangin. 

-Ang mga pakinabang ng mga dagat at karagatan 
gayundin, ay hindi mabilang. 

Ang kahalagahan ng mga benepisyong ito at ang 
hindi mabilang na hindi pa namin nabanggit sa buhay 
ng tao ay nakasisilaw. Ang isang mapagmumuni- 
muning pagtingin sa mga ito ay sapat na upang 
ibunyag ang napakalaking karunungan at layunin na 
pinagbabatayan ng bawat isang nilikha. Ang pag- 
iisip na ang mga ito ay isang walang kapararakan 
na uri ng pagkakataon lamang ay magkakansela sa 
lahat ng kapangyarihan ng paghatol at malinaw na 
pag-iisip. Ang mga ito ay walang alinlangan na mga 
gawain ng Isang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
ang walang hanggang Dunong, Makapangyarihan at 
m Maluwalhati. 





KONKLUSYON 


Iba’t ibang Bagay ang ginawa mula sa Parehong 
Materyal 

Sa kanilang kaibuturan, ang tila iba’t ibang 
mga bagay na nakikita natin sa paligid natin ay 
magkapareho. Lahat sila ay gawa sa bagay. Iba’t ibang 
elemento ngunit bahagi ng parehong nilalaman. Ang 
mga bagay sa espasyo, halimbawa, ay binubuo mula 
sa parehong bagay, gayunpaman ang bawat isa ay may 
natatanging pagkakakilanlan, posisyon, kakapalan at 
haba ng buhay. Ang ilan ay malamig, habang ang iba 
ay sobrang init. 

Ang mga halaman at hayop ay binubuo ng 
mga elemento tulad ng nitrogen, carbon, oxygen at 
hydrogen , kahit na walang koneksyon sa pagitan ng 
mga sangkap na ito at buhay, lalo na sa mga katangian 
tulad ng pag-aalam, pagnanais, kapangyarihan, 
pandinig at paningin. 

Ang lahat ng ito ay Banal na mga gawa ng sining. 
Ang magkakaibang ngunit perpektong hanay ng mga 
organismo na nakikita natin sa buong sansinukob 
ay ang paggawa ng Marilag na pintor. Ito ay hindi 
maipahiwatig para sa isang Pagkatao, na nagdadala 
sa pagkakaroon ng maraming mga gawa ng obra 
maestra, sa lahat na isang biglaang magsimulang 
maging katulad sa kanila. Siya ang Wajib’ul-Wujud , 
ang Walang-hanggan na kung saan ang Pag-iral ay 
nagmula sa Kanyang Sarili. 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Sa isang salita, ito ay talagang mahirap para sa isang 
taong nag-iisip na hanapin ang kanyang Panginoon at 
humanga sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagmumuni- 
muni, ang isang di-mananampalataya ay nakakahanap 
ng iman, habang ang isang mananampalataya 
ayginaganap ang kanyang pananampalataya at 
sumulong sa hagdan ng marifatullah at muhabbah. 

Ang Daan ng Marifatullah 

Sinabi ng mga Muslim na mga teologo na ang 
unang obligasyon na ipinag-uutos sa sangkatauhan ay 
ang isang pagmumuni-muni na maghatid sa kanila sa 
marifatullah. 

Ang pinaka pangkalahatan at batayang layunin 
ng Banal na Quran ay upang maihatid ang mga 
isipan at mga puso mula sa pagsalakay ng bawat pag- 
iisip maliban kay Allah, kaluwalhatian sa Kanya, at 
patnubay sa kanila upang marifatullah. 

Ang mga tao ay nilikha upang malaman at 
paglingkuran ang Makapangyarihan. Walang mas 
mahusay na paraan upang matupad ang layuning 
ito kaysa sa dhikr at pagmuni-muni. Ang pagsamba 
ay ang kakanyahan ng buhay ng tao. Ang Dhikr, sa 
kabilang banda, ay isa sa mga pinakamahusay na 
paraan ng pagsamba kay Allah, kaluwalhatian sa 
Kanya. Ang Dhikr at ang pagmumuni-muni ay katulad 
Wk ng mga di-mapaghihiwalay na kambal. 





KONKLUSYON 


Ang pinakamahalagang bagay para sa mga 
tao ay, walang pag-aalinlangan, ang umaabot sa 
walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Ang 
ibang mga pagnanasa ay dapat na walang halaga sa 
paghahambing. Sa ngayon, ang pinakamahalagang 
paraan ng pag-abot sa walang hanggang kaligayahan 
at kapayapaan ay marifah. 

Ang pang-agham na kaalaman ay upang 
maunawaan ang isang naibigay na kaganapan sa mga 
sanhi at epekto nito. Sa kabilang panig naman, ang 
Marifah ay nangyayari na may karagdagang pag-unawa 
sa Banal na Kalooban na nagpapakita sa pangyayaring 
iyon. Ito ay para sa kadahilanang iyon ng kaalaman 
ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, na nilikha ang 
marifatullah , na kung saan ay upang maunawaan ang 
pag-iral ng Makapangyarihan hangga’t pinapayagan 
ng kaalaman. 


Ang Tadhakkur (pag-iisip sa pag-aalala ) ay 
binigyan ng prayoridad ng pagbanggit sa taqwa 
(kabanalan ) sa surah al-Muminun, sa ay at 84 hanggang 
87. Sapagkat ito ay paraan ng pagmumuni-muni at 
espirituwal na pandama na kung saan ang mga tao 
ay kumuha ng kaalaman tungkol sa kahalagahan, na 
may pagkilala kay Allah, kaluwalhatian sa Kanya, na 
nagtuturo sa isa na may kamalayan sa pangangailangan 
na maging maka-Diyos at abandunahin ang Kanyang 
kalooban. Walang gawa ang anumang may halaga 
nang walang marifatullah. 








ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Walang isang pag-aalinlangan na ang may 
pinakamarangal na kaalaman ay ang marifatullah. 
Sinabi ni Junayd Baghdadi: 

“Kung nakilala ko sana ang isang mas mahusay 
na kaalaman sa ilalim ng araw kaysa sa kung ano 
ang hinahabol ng mga mag-aaral ng marifah , binali- 
wala ko sana ang ibang bagay at nagsumikap sana na 
walang humpay upang makuha ito.” 

Si Ibn Qayyim al-Jawziyya ay may katulad na 
mga salita: 

“Sa Qur’an, Ang Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
ay nag-aanyaya sa Kanyang mga tagapaglingkod sa 
marifatullah sa pamamagitan ng dalawang paraan: 

1. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga 
bagay na nilikha ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, at 
pagsasalamin sa kanila, 

2. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at 
pagsasalamin sa mga ay at ng Banal na Qur’an . 

Ang unang grupo ay binubuo ng mga palatandaan 
ng Panginoon, habang ang pangalawa ay binubuo 
ng nakikita, naririnig at naiisip.” (ibn Qayyim, Fawaid, p 
31 - 32 ) 

Ang pakiramdam na espirituwal at pagmumuni- 
muni sa mga ito ay naghahatid sa isa sa isang 
pananaliksik na pananampalataya (al-iman’ut-tahqiqi) 
at sa layunin ng pag-iral. 





Ang tula ay nagsasabi na maganda tungkol dito: 

Ang malawak na sansinukob, isang dakilang 
aklat ng Allah, nagpataw, 

Alinmang letra na nakikita mo, ang Allah ay ang 
kahulugan nito ... 

Ang Pag-iisip ay Dapat Humantong sa 
Pagsasanay 

Upang maabot ang katotohanan sa pamamagitan 
ng pagmumuni-muni, dhikr at muraqabah, 
kinakailangang ilagay ang lahat ng kaalaman na 
natutunan sa pagsasanay. Gayunpaman marami ang 
maaaring mag-isip ng mga Banal na mga katotohanan 
at ng mga ay at ng Banal na Qur’an, ang kanyang 
pagmumuni-muni ay walang kahulugan maliban kung 
maayos niyang ginagawa ang natututuhan niya; dahil 
ang panlabas na pagsasalamin ng pagmuni-muni at 
espirituwal na pakiramdan. 

Si Imam Ghazzali ay may sinabi tungkol dito: 

“Ang kaalaman, ang bunga ng pagmumuni-muni, 
ay ang makakuha ng isang estado ng pag-iisip ( hal) 
at lumipat sa paggawa ng mga mabuting gawa. Sa 
sandaling ang kaalaman ay nakatakda sa puso, ang 
puso ay magsimulang sumailalim sa pagbabago. 
At kapag ang puso ay sumasailalim sa pagbabago, 
gayon din ang mga gawa na isinagawa ng mga 
biyas. Kaya ang pagkilos ay nakasalalay sa estado 
ng pag-iisip, ang kalagayan ng pag-iisip sa kaalaman 




ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


at kaalaman sa pagninilay. Ito ay nangangahulugan 
na ang pagmumuni-muni ay parehong Simula at 
susi sa lahat ng bagay na mabuti. Ang tunay na 
pagmumuni-muni ay yaong naghahatid ng isa mula sa 
kapangitan sa kagandahan, mula sa kasakiman sa pag- 
iwas at kasiyahan. Ito ang uri ng pagmumuni-muni 
na nagbubunga ng pang-unawa at kabanalan.” (imam 
Ghazzali, Ihya, VI, 47) 

Sa pamamagitan ng isang pagmumuni-muni at 
pandama na kaaya-aya sa pagsasanay, ang tao ay 
gumagaling mula sa sakit ng pagtingin sa kababalaghan 
ng sansinukob. 

Ang isang ordinaryong tao, na humahanga sa 
mga obra na gawa ng tao, na batay sa isang imitasyon 
ng kalikasan, ay hindi nakararamdam ng parehong 
pakiramdam kapag tumitingin sa sansinukob na may 
kaugnayan sa Lumikha nito. Ang mga bagay na 
kahanga-hanga, para sa kanya, ay mga ordinaryong 
pangyayari lamang. 

Ang mga relihiyoso, na ang mga puso ay 
dalisay, sa kabilang banda, ay walang pakialam sa 
pagpapakilalala ng mga obra na gawa ng mga pintor 
na may interes ng pagkuha ng katanyagan, at sa halip 
ay ibinaling ang kanilang interes at pagbubunyi sa 
Totoong Pintor at Kanyang obra maestra. Nasiyahan 
sila sa kasiyahan ng pagtingin sa Banal na sining 
na burdado ng hindi mabilang na kababalaghan ng 
kalikasan. Nakikita nila ang maraming bulaklak at 





KONKLUSYON 


mga dahon ng mga halaman, ang walang pagkaubos 
na kaibahan ng kulay, amoy at hugis ng bawat puno, 
ang natatanging lasa ng bawat pratas, kahit na ang 
lahat ay sumisibol mula sa mismong lupa, at tumingin 
sa kamangha-mangha sa kahanga-hangang mga 
disenyo ng mga pakpak ng isang paru-paro at ang 
hindi kapani-paniwalang kakayahan ng paglikha ng 
tao. Pinahahalagahan nila ang mga mahiwagang salita 
na ipinahayag sa pamamagitan ng tahimik na wika 
(lisan ’ul-hal) ng mga Banal na kababalaghan tulad ng 
paningin at pag-unawa, na nakikita ng marami bilang 
ordinaryong mga pangyayari. 

Para sa gayong mga tao, ang buong sansinukob 
ay tulad ng isang aklat na naghihintay na mabasa. Ang 
pagkakaroon ng daig na kaala 

man sa nakasulat, nakikita nila ang kaalaman 
ng puso; tulad ni Mawlana Rumi, na bilang isang 
iskolar na nakabaon sa kanyang mga libro at pag-iisip 
ng kanyang sariling atensiyon sa Saljuk Madrasa, na 
biglang nag-aalab sa pamamagitan ng nakapagtataw 
na tawag ng isang nakabibighaning, mistiko ng 
dervish na pinangalanang Shams, at natagpuan ang 
kanyang sarili na naglalagablab sa apoy ng pag-ibig 
... Ipinanganak muli sa kapaligiran ng pagmamahal, 
ito ay ang parehong Mawlana kung saan ang kanyang 
paningin ay nappapahalaga sa mga nakasulat na mga 
libro ana bumaba sa kung saan sila ay nararapat na 
nabibilang, habang sinimulan niya ang pagbabasa ng 
mahiwagang mga disenyo ng sansinukob sa kanyang 





ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


sariling mata ng puso. Ito ay pagkatapos lamang ng 
yugtong ito na ang obra maestra na ang Mathnawi , 
isang hiyaw na nagbubunyag ng mga misteryo ng 
Qur’an, sansinukob at tao, ay nangyari. 

Napakaganda ng kagalakan para sa mga tunay 
na tagapaglingkod na, sa pamamagitan ng isang 
pinong puso at isang dahilan na pinatnubayan at 
napaliwanagan ng liwanag ng iman, ay humantong sa 
kanilang buhay sa klima ng pag-iisip at espirituwal na 
pandama, at nakakamit ang marifatullah\ ... 







PANGHULING SALITA 


Sa aming mga panahon, maraming mga taoang 
nalalayo mula sa kanilang sariling kasaysayan at 
kultura na humingi ng kapayapaan sa mga personal na 
programang pagunlad ng Kanlurang pinanggalingan 
o sa mga kurso ng yoga at pagmumuni-muni na 
nagmula sa Dakong Silangan. Hindi nila nalalaman na 
ang tunay na kapayapaan ng mga tao na desperadong 
hinahanap ay natagpuan lamang sa dhikr, tafakkur, 
tahassus at muraqabah, lubos na inirerekomenda ng 
Islam bilang mga susi ng pagbukas ng Banal na 
karunungan at katotohanan. 


Ang isang pagmumuni-muni na pinatibay sa 
pamamagitan ng panloob, ang espirituwal na pandama 
ay ang pinagmumulan ng espirituwal na pagpapalawak 
at panloob na kapayapaan. Ang pagmumuni-muni 
lamang ng gayong kalikasan ay maaaring maghatid 
sa isa sa karunungan. Ang Simula ng karunungan, sa 
kabilang banda, ay ang takot kay Allah, kaluwalhatian 
sa Kanya, isinama sa pamamagitan ng mga damdamin 
ng paggalang at pagkasindak. Ang pag-iisip, sa isang 







ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


salita, ay nagdadala ng isang mananampalataya sa 
kasiyahan at pag-ibig ng Makapangyarihan. 

Ang isang tao na nararapat na sumasalamin sa 
sansinukob at ang mga pangyayari na nagaganap 
dito ay naghahanap ng mga sagot sa mga tanong 
tulad ng ‘Ano ang buhay?’, ‘Bakit ako nilikha?’, 
‘Ano ang katotohanan sa likod ng mga paglilipas ng 
araw na ito?’, ‘Alin ang landas nito na hahantong sa 
kaligayahan?’, ‘Ano ang dapat kong hanapin?’, ‘Paano 
ako mabubuhay?’, ‘Mula saan ako nanggaling at saan 
ako pipisan?’, At iba pa. Ang mga saloobin na ito ay 
humiwalay sa kanya mula sa mga pagdaan sa mundo 
at dinadala siya sa tamang landas na humahantong sa 
walang hanggang kaligayahan. 

Sa hamak na librong ito, sinubukan naming 
ipaalam lamang ang ilan sa mga misteryo, karunungan 
at katotohanan na nakapaloob sa sansinukob, tao at ng 
Banal na Qur’an, na may ilang tulong mula sa mga 
kontemporaryong pang-agham na natuklasan. Sino 
ang nakakaalam sa dami ng mga misteryo at mga 
napapailalim na mga karunungan na itinakda upang 
maging malabo sa malapit na hinaharap upang ibuhos 
ang karagdagang liwanag sa kawalang-hanggan ng 
Banal na Kapangyarihan at Kamahalan? 

Ang aming nabanggit dito ay, bukod dito, 
ilan lamang sa mga halimbawang katimbang sa 
katamtamang laki ng aklat. Taos-puso kaming umaasa 
na ang aming mga minamahal na mambabasa ay 





PANGHULING SALITA 


Insha- Allah, muling magpatibay sa abot-tanaw na 
pagmumuni-muni, na sinubukan naming palawakin 
sa liwanag ng mga halimbawang iyon, sa loob ng 
mga kaharian ng kanilang sariling mga puso, sa 
isang paraan na maaaring sumaklaw sa lahat ng mga 
nilalang at mga pangyayari; at sa gayon makuha ang 
maraming isang perlas ng lihim at karunungan mula 
sa malawak na karagatan ng mar if ah. 

Nawa bigyan ng Allah, kaluwalhatian sa Kanya, 
ang bawat isa sa atin ng isang abot-tanaw para sa 
pagmumuni-muni! Nawa’y buhayin Niya ang ating 
mga puso sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin 
ng kakayahang magbasa ng napapailalim na mga 
karunungan ng Qur’an, sansinukob at tao na may 
pang-unawa na mata! Maaaring isama Niya ang lahat 
sa atin sa Kanyang napakagandang tagapaglingkod 
na namumuhay ng muraqabah at inihatid sa 
marifatullahl 

Amin! 







MGA NIL AL AMAN 


PAUNANG SALITA.5 

ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM.17 

Ang Mga Hangganan ng Katuwiran.17 

Ang Papel ng Puso.21 

Ang Kahalagahan ng Pagmumuni-muni.25 

Ang Propeta ng Allah ay nasa isang Palagiang 
Kalagayan ng Pagmumuni-muni.26 

PAGMUMUNI-MUNISA SANSINUKOD.37 

ANG PAGMUMUNI-MUNI SA MGA 

KALANGITAN.39 

Ang mga Kalawakan.41 

Ang Si&emang Pang-araw.43 

Ang mga Kalangitan ay Patuloy na 

Lumalawak.45 

Ang Pitong Langit.47 

Ang Pagtigil sa pagmumuni-muni 

ay isang malaking kasalanan.50 

ANG KAPALIGIRAN.57 

Presyon ng Hangin.63 




















MGA NILALAMAN 


Ang Pagkakabagay-bagay ng Lamig at Init..64 


Ang mga Hangin.65 

Ang Iba Pang Mga Benepisyo ng Hangin.67 

Isang Banal na Salaan.68 

Ang Binabantayan Kulandong.69 

Ang mga Radyo Weyb.71 

Mga Ulap, Ulan at Niyebe.73 

PAGMUMUNI-MUNI SA LUPA.76 

Mga Halaman.79 

Ang Malaking Dagat.85 

Ang Tubig.86 

Mga Pangunahing Kaalaman 

sa Kaharian ng Hay op.87 

Ang Honeybee.90 

Ang “Ang Kamanghaan ng Likas na Ugali”.92 

Ang Paglikha sa Mga Pares.96 

Ang Pagmumuni-muni sa Mga Pagpapala 

ng Makapangyarihan.98 

Ang Pagmumuni-muni sa 

Bawat Pagkakataon.100 

Ipinapaliwanag ng bawat Partikulo ang 
Makapangyarihan.101 


ANG PAGMUMUNI-MUNI NG TAO 

ANG KAHANGA-HANGANG 

KAPITAGANAN NG NILIKHA. 

Ang mga buto. 

Ang mga Biyas. 


.109 

.109 

.113 

.115 



























ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Ang Pagkamahabagin at Awa ng 

Makapangyarihan.118 

Ang Mukha at Mga Bakas ng Daliri.120 

Ang Milagro ng Gene.123 

BAKIT NILIKHA ANG TAO?.126 

PAGLUTAS NG MISTERYO 

NG KAMATAYAN.129 

Pagmumuni-munihan ang Kamatayan .132 

Ang Pagmumuni-muni sa Kamatayan 

ng mga Kasamahan.134 

Ang Mga Benepisyo ng Pag-iisip sa 

Kamatayan.137 

Paghahanda para sa Pagyanig 

ng Kamatayan.139 


ANG PAGMUMUNI-MUNI SA QUR’AN .149 

Ang Qur’an : Ang Mga Turo ng Maka¬ 
pangyarihan.150 

Lahat ng Mga Aklat ay para sa Isang Aklat 151 
ANG M APAGMUMUNI-MUNIN G 

PAGBASANG QUR’AN.153 

Ang Pagbabasa ng mga Sahaba 

(kasamahan ng Propeta) ng Qur’an.161 

Ang Matuwid na Pagbasa ng Qur’an.163 

Mga halimbawa para sa 

Pagmumuni-muni sa Banal na Quran.165 

SURAH AL-WAQIA.172 

Paglikha ng Sangkatauhan.173 

- 






















MGA NILALAMAN 


Kamatayan at Muling Pagkabuhay.173 

Mga Buto at Halaman.174 

Preskong Tubig.175 

Apoy.175 

Mga Bituin o Paghahayag.177 

Ang Banal na Qur’an .178 

Kamatayan.179 

Naghihintay sa Nasira ang Isa sa Tatlong 

Sitwasyon.180 

Paghahanap ng Kanlungan sa 

Makapangyarihan.181 

SURAH AN-NAML.181 

SURAH AR-RUM.183 

ANG PAGPAPAB AYA S A PAGMUMUNI-MUNI 

SA AYAT NG MAKAPANGYARIHAN.185 

ANG PAGIGING SA ISANG PALAGIANG 

ESTADO NG MURAQABAH.189 

Ang Pinakamaikling Daan Patungo 

sa Tunay.189 

PAGKAMIT NG MURAQABAH.193 

1- Muraqaba-i Ahadiyya.195 

2- Muraqaba-i Maiyya.197 

3- Muraqaba-i Aqrabiyya.200 

4- Muraqaba-i Muhabbah.204 

ANG PARAAN NG PAGMUMUNI-MUNI.211 

Ang Mga Paraan ng Matuwid sa Pagmumuni- 

muni.211 

- 


























ANG PAGMUMUNI-MUNI SA ISLAM 


Pagpapa-agos ng Ilog ngPagmumuni-muni 


Papunta sa Mataba na Lupa.217 

Ang Pagsasabay ng Pagmumuni-muni 

ng Dhikr.223 

KONKLUSYON.234 

Ang Pagmumuni-muni: Ang Susi 

sa Katotohanan at Kaligtasan.234 

Ang Tunay na Pagmumuni-muni: 

Pagpapatunay sa Kinakailangang Pag-iral.236 

PANGHULING SALITA.255 






































FOR FREE IN PDF FORMAT 



YOU CAN DOWNLOAD IN PDF FORMAT 

1300 BOOKS IN 55 LANGUAGES FOR FREE 



Islamic books in different languages are waiting 
for you in PDF format at the web site 
www.islamicpublishing.org 



islamicpublishing.org | BQBSB 


















